
ธรรมบรรยาย โดย พระพุทธยาน้นทภิกขุ 


(และรายงานประสบการฌ์ของผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดปาโสมพบัส) 











ลักษณะในรีตพระพุทธศาสนา 


ธรรมเหล่าโดที่เรียนรู้และปฏิบัติแล้ว ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ 


๑. เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด 
๒. เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ 
๓. เป็นไปเพื่อการไม่สะสมกองกิเลส 
๔. เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย 
๕. เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีในของที่มีอยู' 
๖. เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะ 
๗. เป็นเพื่อความเพียร 
๘. เป็นไปเพื่อการเลี้ยงง่าย 



สต - ฒ์ฒ้ /อ ปีต้ๆปโน 




เจตนาปรารภ 


*** 

ได้มีญาติธรรมบางท่าน ปรารภกับอาตมาว่ามีความประสงค์จะนำคำเทศนาของอาตมาไปจัดพิมพ์ 
เป็นหนังสือเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม “การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ที่วัดโสมพนัส ซึ่งก็นับว่า 
เป็นกุศลเจตนาอย่างยิ่ง 

สำหรับตัวอาตมาเองแล้ว มีความเห็นว่าข้อความบรรยายของตนเองนั้น ยังไม่คู่ควรต่อการ 
จัดพิมพ์เผยแพร่ ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีกไกล เนื้อหาสาระมีน้อยเกินไป เกรงจะเป็นขยะคำพูดเสีย 
มากกว่า อย่างไรก็ตามจะพยายาม จัดหาต้นฉบับที่เหมาะสมให้ 

การเจริญสติแนวนี้ พูดง่าย พ์งง่าย แต่เข้าใจยาก เพราะความเข้าใจในวิธีการนี้เน้นองค์ความรู้ที่ 
ได้แบบประจักษ์แจ้งผุดขึ้นจากจิต ชนิดที่มันเป็นเอง อันสืบเนื่องมาจากการที่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่าง 
จริงจังต่อเนื่องและถูกต้อง “เฝ็าดูอาการกายเคลื่อนไหว เฝ็าคูอาการ 1 ใจที่คิดนึก” 'ฟิกสดีให้ทำหน้าที่รู้ทุกข์ 
โดยตรง ให้รู้เท่าท้นแบบเป็นธรรมชาติ จนกระทั่งตัวรู้นี้ตื่นโพลง จิตใจสว่างรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง อายตนะ 
เปิดกว้างจิตจะเห็นความจริงในจิต เข้าใจจิตเดิมแท้ของตัวเองที่ไม่ลูกปรุงแต่งว่ามันเป็นอย่างไรที่มันทุกข์ 
เพราะอะไร ทุกข์ที่เกิดแล้วจะดับอย่างไร ที่ยังไม่เกิดจะป้องกันได้อย่างไร จะรู้เองเห็นเอง 

สติจะรู้เองโดยที่เราไม่ต้องกำหนดรู้ ขิตมีสภาวะสงบแบบ'จิตตื่นไม่ 1 ใช่สงบแบบ , จิตหลับ เกิดการ 
ชำระจิตที่สั่งสมอารมณ์มาในอดีตที่เกิดเพราะโมหะ จิตเป็นสัมมาทิฏฐิ มีตาใน เข้าใจปัจจุบัน รู้เท่าทัน 
อารมณ์ปรุงแต่งที่ชักเกิดขึ้นในอนาคต จิตจะเกิดปัญญาปล่อยวางหรือคลายทุกข์ในขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นการ 
สำรอกเลยทีเดียว เพราะตัวรู้มีความเร็วเท่าทันตัวคิดสังขารจึงไม , ลูกปรุงแต่ง อาการของไตรลักษณ์จะ 
ปรากฏชัดมาก คิดเท่าไรลับได้เท่านั้นเป็นปัจจุบันธรรมจริงๆ ตัวรู้จะกลายเป็นปัญญาวิราคะธรรมหน่ายต่อ 
ความหลงในการสร้างภพชาติในจิต เข้าใจอุปาทานแล้วเกิดการสลัดตัวเองออกจากอุปาทานนั้นอย่างรุนแรง 
จิตจะสว่างแจ่มแจ้ง มีความผ่องใส อิสระในวิหารธรรม คงความเป็นผู้รู้ได้เองโดยธรรมชาติ ไม , สงสัยใน 
เรื่องราวของชีวิต 

พุทธรรมกับเป้าหมายชีวิตมนุษย์นั้นถือได้ว่าเป็นอันเดียวกัน ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการ 
พัฒนาจิต เจริญสติให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม จนเป็นวิปัสสนาญาณ รู้เท่าทันความคิด ไม่เข้าไปอยู่ใน 
ความคิด ออกจากความคิดได้อย่างสิ้นเชิง มีปัญญาทำลายอุปาทานนั้นเสีย หายสงสัยไม'หลงสร้างสมมุติ 
ภพ ชาติ ไว้เป็นกับดักกักขังจิตตัวเองต่อไป 

วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้ ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสกับสติที่เป็นความรู้แจ้งภายในหรือญาณ 
ปัญญาได้ไว เพราะขบวนการ‘ฟิกฝนไม่เน้นพิธีกรรม เน้นการกำหนดรู้เฟิาคูทุกข์โดยตรง แม้การกำหนดรู้ก็ 
ไม่ให้ท้าแบบบังคับกดเกร็งเพ่งจ้อง ไม่เปิดโอกาสให้จิตอยู่กับนิวรณ์หรือเผลอมากจนเกินไป ที่สำคัญคือไม่ 
จำกัดอิริยาบถในการ‘ฟิก ไม่นิยมนั่งหลับตาเพราะจะทำให้ง่วงง่ายหรือติดสงบจิตหลบไปยึดความสบายแล้ว 
จะไม่เห็นความคิด หลังจากผ่านการ'ฟิกไปแล้ว ๔ วันนิวรณ์จะจางคลาย ตัวรู้ที่เป็นสติจะแยกออกจากตัวคิด 
ที่เป็นสังขารได้ค่อนข้างชัดเจน 

การกำหนดรู้อยู่กับอิริยาบถต่างๆ เป็นอุบายตัวล่อให้เกิดตัวรู้ที่เป็นมหาสติปัฏฐาน คือสติที่รู้เอง 
โดยที่ไม่ต้องมีผู้กำหนดรู้ การรู้จะเป็นไปตามหลักของมหาสติปัฏฐาน ๔ แต่อาการปรากฏจะสอดคล้องกับ 
โพชฌงคํ ๗ เป็นมรรคโดยธรรม ธรรมะชนิดนี้จะสามารถเข้าไปรื้อถอนอกุศลธรรมที่ฟิงรากลึกอยู่ในจิตได้ 
แต่เพื่อความถกต้องและรวดเร็ว สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอย่ใกล้กัลยาณมิตร 


หนังสือ “สติเคล็ดลับมองด้านใน” ธรรมะบรรยายของหลวงพ่อมหาดึเรก พุทธยานนฺโท ผู้เป็น 
อาจารย์กรรมฐานของอาตมา ซึ่งท่านได้มอบให้เมื่อคราวเข้ารับการ‘ฟิกอบรมครั้งแรก ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ นั้น 
นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะอย่างน้อยๆ สึ๋งที่กำลังนำเสนอนี้ ได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ 
จริง รู้จริง เห็นจริง และเป็นจริงมาแล้ว อีกอย่างหนึ่ง เรื่องการนำเสนอประสบการณ์ภาคปฏิบัติผ่านปริยัติ 
ภาษานั้น อาตมาเห็นว่าหลวงพ่อมหาฯ เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถทำไต้ดีทีเดียว 

อาตมาเคยเป็นผู้จัดทำด้นฉบับหนังสือธรรมะให้ท่านอยู่หลายเล่ม แม้ในปัจจุบัน แต่เนื้อหาในสติ 
ฯ นั้น จะเป็นคำบรรยายที่กระทัดรัด เป็นการเรียงลำดับขั้นตอนอารมณ์กรรมฐาน “การเจริญสติปัฏฐาน 
แบบเคลื่อนไหว” ด้วยประสบการณ์ผ่านปริยัติภาษา จึงหวังว่าผู้ที่เคยผ่านปริยัติมาบ้างแล้ว จะมองเห็น 
ภาพพจน์ไต้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงควรไดัมีการเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง (การพิมพ์ครั้งนี้ ไต้จัดรูปเล่ม ย่อหน้า วรรค 
ตอน การเน้นข้อความ คำศัพท์เฉพาะไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การศึกษา) 

อีกประการหนึ่ง ต้องการพิมพ์เป็นอาจาริยบูชา สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อให้ 
กว้างไกลยิ่งขึ้น ทราบมาว่าหนังสือเล่มนี้กำลังได้รับการจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย 

ประการสุดท้าย ต้องการเผยแพร่วิธีการเข้าสู่พุทธธรรมที่ลูกต้องและลัดสั้น “ธรรมะอึดใจเดียว” 
อาตมานึกอยู่เสมอว่า หากไม , มีหลวงปเทียนมาชี้นำทางเล้นนี้ให้กับพวกเราแล้ว พุทธธรรมจะยังคงความ 
เป็นศาสตร์ที่ลึกลับอยู่เช่นนั้นเรื่อยไป เรื่องมรรคผลนิพพาน การหลุดพ้น จะเป็นเพียงตำนานเล่าขานกัน 
เท่านั้น แต่เท่าที่ทราบจากผู้ร่วมปฏิบัติในวิธีการนี้มา มีผลการตอบรับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ภายใน 
ระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลต่อคุณภาพของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเพราะเหมือนชีวิตได้ประทีปส่องทาง 
หรือของที่ปิดมานานแล้วถูกเปิดเผย ของที่ควํ่ากลับทำให้หงายได้หรือเหมือนดังเช่นผู้หลงทางแล้วไต้รับ 
การชี้บอก 

ส่วนในภาคผนวกนั้น เป็นตัวอย่างประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติบางท่าน แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะ 
แตกต่างกันด้วยสมมุติสถานภาพทางสังคม เพศ วัย การศึกษา อาชีพหรือแม้กระทั้งความเข้าใจพื้นฐานต่อ 
เป้าหมายของการปฏิบัติ แตกหาได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้ธรรมอย่างใดไม่ หากน้อมใจ ลงมือพิสูจน์กัน 
จริงจังอย่างต่อเนื่อง และลูกต้อง ย่อมได้รับอานิสงส์คือความสิ้นทุกข์อย่างแน่นอน 

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่อนุญาตให้มีการพิมพ์เผยแพร่ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของญาติ 
ธรรมทุกท่าน ที่ต่างได้พิสูจน์ทางเส์นนี้ และไม , ลืมที่จะร่วมกันสร้างป้ายชี้บอกทางให้กับผู้อื่นไว้ด้วย ขอ 
ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทฟิกฝนตนให้พ้นทุกข์ด้วยกัน ทุกท่านเทอญ. 


พระสุริยา มหาปณฺโณ 

ประธานสงฆ์วัดโสมพนัส สกลนคร 



พจนานเทศ 


“สติเคล็ดลับมองด้านใน เล่มที่ ๑” พิมพ์ครั้งที่ ๓ เมื่อไต้อ่านต้นฉบับที่พระอาจารย์สุริยาส่งมาให้ 
อ่านแล้วก็อดที่จะเปลี่ยนคำปรารภใหม่ไม , ได้ เพราะเมื่อได้อ่านประสบการณ์ของนักปฏิบัติรุ่นใหม่ที่เพิ่มเติม 
เข้ามาด้านท้ายแล้ว รู้สึกว่าสติเคล็ดลับฯ ได้สร้างนักฏิบัติรุ่นหลาน-เหลนขึ้นมาอีกหลายคน 

ที่คือวิธีการถ่ายทอดธรรมแบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ในวิธีการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่แบบ 
เคลื่อนไหว คือเล่าประสบการณ์ตรงสู่กันพิง ประสบการณ์ตรงของนักปฏิบัติ นั้นคือสัจจธรรมสดๆ จากผู้ 
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสัจจธรรมที่สัมผัสได้ มิใช่ตำราหรือทฤษฎีอันเลื่อยลอย แต่เป็นมรรควิธีที่เราท่านสามารถ 
เดินร่วมกันได้ 

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเป็นประตูสู่พุทธรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบพิสูจน์และท้าทาย และ 
อยู่เฉยไม่เป็น จึงกล่าวได้ว่า ยุคที่เจริญด้วยเทคโนโลยีระดับต่างๆ พุทธธรรมย่อมต้องปรับตัวเองให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง พุทธธรรม 1 ในแง่มุมที่หลวงพ่อเทียนล้นพบ'จึงเป็นเลันทาง 1 ใหม่บนเสันทางเก่าที่พระพุทธ 
องค์เคยเสด็จดำเนินไปดีแล้วนั้น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ลังเลที่จะกล่าวว่า กรรมฐานแบบเคลื่อนไหวได้ช่วยให้พระพุทธศาสนาใน 
ประเทศไทย มีชีวิตจริงขึ้นมาอีกครั้งหลังกึ่งพุทธกาล คือในปี ๒๕๐๐ เป็นปีที่หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ไต้ 
เข้าถึงธรรมด้วยวิธีการแบบนี้ แล้วนำมาเผยแพร่ ก็ปรากฏว่าไต้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางจากนักศึกษา 
ปัญญาชนทั้งหลาย 

หลังจากนั้น เป็นเวลา๔๕ ปี กรรมฐานรูปแบบนี้ก็เจริญเติบโตได้อย่างไม , เคยหยุดยั้งและยัง 
สามารถแตกกึ่งก้านสาขาออกไปยังต่างประเทศอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาการเจริญสติ 
แบบนี้ไต้แผ่ขยายออกไปไม่ตํ่ากว่า ๑๐ รัฐ ตามที่ข้าพเจ้าได้ออกไปเผยแพร่และสัมผัสมา 

นักภาวนารุ่นใหม่ที่ได้เคยสัมผัสการภาวนาแบบกำหนดลมหายใจมาแล้ว และได้มาทดสอบ 
ปฏิบัติแบบนี้ดูบ้างนั้น ต่างก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า นี่คือทางออกที่ถูกต้องในการภาวนาของคนรุ่นใหม่ 
คืออาศัยตัวการกระทำเป็นตัวกรรมฐานได้ตลอดเวลา เพียงแต่มีสตึรู้สึกตัวอยู่กับการกระทำนั้นๆ เท่านั้นเอง 

และเป้าหมายของการภาวนาแบบนี้ มิได้มีอยู่ในความหวังของอนาคตที่ยาวไกล แต่เป็นเป้าหมาย 
ที่สามารถลุถึงได้ตลอดเวลา คือเป้าหมายที่ไม , มีอดีตอนาคต แต่มีปัจจุบันเป็นเป้าหมาย 

ดั้งนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องทำความเข้าใจ และพิสูจน์กรรมฐานแบบนี้ดู'ว่าเป็นความจริง 
เพียงใด และมีผู้พิสูจน์สำเร็จมาแล้วมากน้อยแค , ไหน เพราะหลวงพ่อเทียนท่านได้กล่าวไว้เสมอว่า วิธีการนี้ 
ท่านมิได้สอนให้เชื่อ แต่สอนให้พิสูจน์ ว่าถ้าเจริญสติแบบนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อพิสูจน์ทุกแง่ทุกมุม 
แล้ว เราจะได้คำตอบด้วยตนเอง 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ให้เข้าใจเอาไว้อย่างหนึ่งว่า กรรมฐานแบบเคลื่อนไหวไม่ไต้เน้นให้หวังผลของ 

เ^ 0^เะ5เ I สฺเ 4* I I สุ 3/3/^ V สุ 3/3/4-'. V สุ 3/ 3/สุ 

การปฏบตว่า เบนความสงบหรอความสุขทขาดญาณปัญญา แต่มุ่ง(หรูสกตัวเอง (หรูจักตัวเองและ(หเขา(ปี 

คัวเอง จิตของเราจะสงบหรือไม , ก็ตาม อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจยากในกรรมฐานแบบนี้เพราะกรรมฐานทั่วไป 
มีว่าต้องสงบ ต้องมีปีติและสุขอย่างมากมาย นั้นมิใช่เป้าหมายของการเจริญสติแบบนี้ และต้องจำพุทธพจน์ 
ไว้บทหนึ่งว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวย่อมมีไม , ไต้เลย แต่การบรรลุ 
ธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แล” 



การบรรลุสุขอันสูงสุดของชีวิตนั้น ต้องผ่านการกระทำอันเลิศ นั้นคือสัจจธรรมที่เราต้องยอมรับ 
ไม่ว่าจะเป็น ความสุขในโลกียธรรมหรือโลกุตรธรรมก็ตาม ต้องอาศัยการกระทำอันเลิศทั้งนั้นเพราะฉะนั้น 
ต้องไม่ลืมสัจจธรรม บทนี้ด้วย 

ในโอกาสที่พระอาจารย์สุริยา มหาปฌฺโฌ ได้ปรารภการจัดพิมพ์ธรรมบรรยายนี้ จึงขออนุโมทนา 
สาธุในกุศลจิตของท่านและคณะลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติและพิสูจน์ข้อเท็จจริง แล้ว 
นำเอาประสบการณ์ของนักปฏิบัติบางคนมาลงให้ศึกษาด้วย 

การอ่านหนังสือธรรมะในบางโอกาสนั้น มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติของเราให้ 
ก้าวหน้า แต่ถ้าเป็นการอ่านแบบพรํ่าเพรื่อก็ไม , ดี เพราะจะท่าให้พินเแอไต้ ในบางโอกาสที่เราอยู่ห่างไกล 
กัลยาณมิตรและครูบาอาจารย์ เราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็เสมือนหนึ่งว่าไต้สนทนาธรรมกับท่านเลยที่เดียว 
การอ่านจึงเป็นส่วนเสริมกำลังใจให้นักปฏิบัติได้ดำเนินไปอย่างมั่นใจ 

ดังนั้น “สติเคล็ดลับมองต้านใน” เล่มนี้จะเป็นกุญแจดอกหนึ่ง ที่จะช่วยไขข้อข้องใจในการปฏิบัติ 
ของท่านได้ ในยามที่ขาดกัลยาณมิตร จึงขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งที่ 
๓ ขอให้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวไต้ตลอดเวลาด้วยกันทุกท่านเทอญ 

ขอเจริญพร 
พระพุทธยานันทภิกขุ 
๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ 



สติ-เคล็ดลับมองต้านใน 


บรรยาย 

โดย พระพุทธยานันทภิกขุ 
ความเข้าใจก่อนการเจริญสติ 

‘ตามที่ได้ปรารภไว้แต่แรกว่า จะมีการเรียงลำดับอารมณ์กรรมฐานแบบหลวงพ่อเทียน เพื่อทำ 
ความรู้สึกของเราให้ชัดเจน ตามขั้นตอนของการปฏิบัติที่นักปฏิบัติเคยผ่านมาแล้ว การปฏิบัติแบบนี้ 
จำเป็นต้องกำหนดรู้อารมณ์ให้แม่นยำ จำอารมณ์ปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วได้ ล้าเรายึดเหนี่ยวอารมณ์ปัจจุบันไม , 
ชัดเจนเลอะเลือนสับสน ทำให้เราไม , เห็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติแบบนี้ การเจริญสติแบบนี้ ล้าหาก 
เราไม , ท้อถอย เราจะได้อารมณ์เรื่อยๆ การได้อารมณ์คือยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุก เราสามารถเจริญสติเป็น 
ชีวิตประจำวันได้เรื่อยๆ ไม , รู้สึกเพื่อหน่ายท้อถอย จิตใจก็สัมผัสธรรมะตลอดเวลา ความเศร้าหมองทาง 
อารมณ์ที่จะทำให้เกิดอกุศลจิตก็ไม่ค่อยปรากฏ 

สำหรับผู้มีอินทรีย์อ่อน 

แต่สำหรับคนที่มีอารมณ์ปฏิบัติยังอ่อน ควรประคับประคองอารมณ์ ให้อยู่กับการปฏิบัติให้มาก 
ตามที่รูปแบบกำหนดไว้ คือ การสร้างจังหวะและเดินจงกรมแบบหลวงพ่อเทียน (ในที่นี้จะไม่นำมากล่าวซํ้า 
อีก เพราะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว) ทางที่ดีที่สุด ควรอยู่ใกล้กัลยาณมิตร คือพี่เลี้ยง ให้เข้าใจวิธีการ 
อย่างชัดเจนเสียก่อน จากนั้นอาจจะเรียนรู้ ความเข้าใจและภาษาที่ใช้ในการทำกรรมฐานแบบหลวงพ่อเทียน 
ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ค่อยเหมือนสำนักกรรมฐานทั่วไป 

คำว่า อินทรีย์อ่อน 1 ในที่นี้ หมายถึง ยังไม , แน่ใจในวิธีการปฏิบัติ ขณะปฏิบัติมักอ่อนแอหวั่นไหว 
ง่าย มีใครมาพูดในทางไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติ ก็เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจ ไขว้เขวเป็นต้น แต่การเตรียมตัว 
เข้ามาปฏิบัตินั้น ไม่ต้องเตรียมตัวมาก ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรทั้งนั้น เมื่อพิงการแนะนำวิธีปฏิบัติแล้ว ลง 
มือทำได้เลย ขัดข้องไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาพระพี่เลี้ยงได้ 

วิธีจิตสู่จิต 

ตามทัศนะชีวิตของชาวพุทธที่ถูกต้อง ต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐิ ไม , หลงเอาสัสสตทิฏฐิเข้ามาปนเป 
คือตามหลักของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ลือ ว่าบาปก็ดี บุญก็ดี นรกสวรรค์ก็ดี เราทำตอน!หนก็!ด้ตอน 
นั้น ไม , ได้เกาะเกี่ยวกับจิตตลอดเวลา บาปกรรมที่ทำมา ก็ไม , ไดัมีตลอดเวลา บุญวาสนา บารมี ก็เช่นกัน 
ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับจิตหนึ่งๆ เท่านั้น ขณะใดจิตประกอบด้วยธรรมฝ่ายดี ชีวิตก็ดี ขณะใดจิต 
ประกอบด้วยธรรมฝ่ายชั่ว ชีวิตก็ชั่ว ดังนั้น การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ยกมือสร้างจังหวะ เดินจงกรมจึง 
เป็นวิธีหนึ่งที่ชักจิตเข้าสู่ปัจจุบันธรรมอย่างต่อเพื่อง ปัจจุบันธรรม 1 ในที่นี้ หมายเอาสติปัฏฐานสี่ 

กำหนดรู้กาย เห็นอาการของกายตั้งแต่หัวจรดเท้า 

กำหนดรู้เวทนา เห็นอาการเวทนา คือเห็นความรู้สึกที่ดี ไม , ดี และความรู้สึกเฉยๆ แล้วสลัดทั้ง 
ไปสำหรับผู้เริ่มด้น‘ฟิกใหม่ 


* 1 

แสดงที่สวนพุทธธรรมแหลมสิงห์ จันทบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๒ 



กำหนดเจต เห็นอาการของจิต คือเห็นอาการที่มันคิด มันนึก ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆ 
กำหนดรู้มันเฉยๆ ไม่เผลอคิดติดตามมันไป 

กำหนดรู้ธรรม คือรู้จักเรื่องที่มันคิด คิดว่าเป็นเรื่องดี เรื่องไม , ดีแล้วปล่อยวาง ไม่สำคัญมั่นหมาย 
เรื่องราวที่มันคิดว่าเป็นตัวตน, เมื่อคิดขึ้นมาครั้งใด ก็สลัดทิ้งเรื่อยไป แล้วกำหนดสติ-ใจอยู่ที่รูปนามเสมอ 
ไป ไม่ให้ตามความคิดไป อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ 

สำหรับผู้เคยปฏิบัติมาบ้างแล้ว ย่อมเกิดความชำนาญในอารมณ์ จะพลิกแพลงปฏิบัติอย่างไรก็ได้ 
ขอให้มีสติอยู่คับรูปนามเป็นใช้ได้ ล้าจะว่าคันให้ถูกต้อง เรียกว่า เจริญสติเพื่อเต่าดูอาการของจิต ให้เห็น 
ความคิดทุกขั้นตอน จนกิเลสหลอกจิตไม่ให้หลงคิดปรุงแต่งอีกต่อไป เพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมา 
จากความคิดที่ขาดลติทั้นเอง 


สติ - กับการวางใจที่ถูกต้อง 

ช่วงใดเวลาใด จิตของเราประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะขณะเวลานั้น จิตของเราไม่เป็นบุญ 
ไม่เป็นบาป จิตอยู่อย่างอิสระ เป็นจิตที่ซื่อๆ เฉยๆ เพื่อใดถูกกระทบอารมณํ่ สติมาไม่ทัน ปรุงแต่งไปทางติ 
ก็เป็นบุญ ปรุงแต่งไปทางไม่ติก็เป็นบาป นี่คือลักษณะของคำสอนที่เป็น “ขณิกวาทะ” คือกำหนดเป็น 
เรื่องๆ ไป ไม , นำมาคละเคล้าปนเปกัน แต่คนส่วนใหญ่ไม่เช้าใจหลักอันนี้ มักจะพูดด้วยความห้อใจว่า เรา 
ทำบาปทำกรรมมามาก กิเลสหนา ตัณหาหยาบ เรายังเข้าวัดไม่ได้เป็นด้น นี่ถือว่าเป็นความเข้าใจไม , ถูกต้อง 
ตามหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งหลากหลายเกิดแต่เหตุ ล้าสร้างเหตุลูก ทุกอย่างก็ 
ถูก ล้าสร้างเหตุผิด ทุกอย่างก็ผิด ความชั่วผิดทั้งหลายจะสิ้นสุดลงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ถูกต้อง 
ปรับความเห็นให้ถูกต้อง 

ดังนั้น ไม , ว่าใครจะเคยเป็นอะไรมาจากไหน ก็สามารถเริ่มต้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวได้ 
ทั้งนั้น แม้แต่พระองคุลีมาลตามประวัติว่า ฆ่าคนมาเป็นร้อยๆ พันๆ ก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้ 
เพียงได้ฟิงคำสอนจากพระพุทธองค์ แล้วทำใจเสียใหม่ คือกลับมาเข้าใจเรื่องราวชีวิตเสียใหม่ จาก 
มิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ ท่านก็บริสุทธิได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพุทธศาสนา 


อุปสรรคเบื้องต้นของการเจริญสติ 

ผู้เข้ามาปฏิบัติใหม่ ท่านจะต้องต่อสักับอารมณ์ของตนเองอย่างช้า ๓ วัน ต้องหนักหน่วง 
พอสมควร ล้าเจริญสดีอย่างเต็มที่ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแล้ว สามวันผ่านไปแล้วจะรู้สึกเบาสบาย 
ระยะแรกต้องวุ่นวายไปกับความคิดและอารมณ์ เพราะคนเรามีการกระทบอารมณ์อยู่เกือบตลอดเวลา มีการ 
กระทบมาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทางใดทางหนึ่ง เข้ามาเป็นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์ 
ส่วนใหญ่ถึงกับกล่าวว่ามันเป็นไปไม , ได้ที่จะไม , ให้มีความคิด 

ความจริงเรื่องนี้ การเจริญสติท่านไม่ไต้ห้ามความคิด แต่เรามารู้เสียใหม่ว่า เรากำลังคิดอะไร คิด 
อย่างไร คิดไปเพื่ออะไร ความคิดเกิดขั้นไต้อย่างไร แล้วเราก็คอยดูมันไปเรื่อยๆ แต่ในขฌะที่เต่าดูมัน เรา 
ไม่อยู่เฉยๆ เรายกมือสร้างจังหวะ หรือเดินจงกรม ไป-มา ตลอดเวลา ขณะที่เราทำอย่างนี้ แน่นอน ต้องมี 
อุปสรรคหลายอย่างมากั้นใจ ไม , อยากให้เราทำสิ่งนี้ เรียกว่า “นิวรณ์” คือ ธรรมขวางกั้นไม , ให้จิตของเรา 
ดำเนินไปสู่ทางที่ดี ที่สูงกว่า เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เสนามาร” มีอยู่ ๕ ลักษณะ คือ 

๑. กามฉันทะ ความขี้เกียจ ติดสนุก รักสบาย ความหมกมุ่นมัวเมาในความสะดวกสบาย ไม่ 
อยากทำอะไรให้ลำบาก ความกำหนัดรักใคร่ในอารมณ์ที่กระทบแล้วสลัดไม่หลุด 



๒. พยาปาทะ ความหงุดหงิดงุ่นง่าน รำคาญใจ ความอึดอัดขัดแย้ง ไม่ปลอดโปร่ง ไม , มีกำลังใจ 
ไม , อยากทำ นำเรื่องไม่พอใจในอดีตมาปรุงแต่งแล้วเกิดรู้สึกเคียดแค้น 
๓. ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน สะสึมสะลือเหนื่อยหน่าย เนื่อ เซ็ง หดหู่ ท้อถอย ตีนอ่อน 
มืออ่อน หมดกำลังใจ มีแต่ความอยากหลับอยากนอน ขี้เกียจ ไม่กระปรี้กระเปร่า 
๔. อุทธัจจ คุก คุจจะ ความฟ้งซ่าน เลื่อนลอย สร้างจินตนาการ วาดวิมาน ปุง!]น วิตกกังวลถึง 
เรื่องไม , เป็นเรื่อง จับจด คิดอะไรเพ้อเจ้อแล้วแต่อารมณ์จะพาไป 
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ ความไม่รู้จะเอาอย่างไหนดี ตัดสินใจไม่ได้ สงสัยเรื่องไร้ 
สาระ เปรียบเทียบหา 1 ข้อถูก 1 ข้อผิดเอากับคำภีร์ ตำรา ครูบาอาจารย์ 
นี่คือโฉมหน้าผู้พิชิตความตั้งใจดีของผู้ต้องการความดีทั้งหลาย แต่แล้วก็ไปไม่ค่อยรอดนิวรณ์ 
ธรรมเข้ามาขัดขวางจนล่าถอย เว้นไว้แต่บุคคลนั้นมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ไม , ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ล้มหน้าล้มตา 
ปฏิบัติอย่างเดียว คนๆ ทั้นก็ผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้อย่างสบาย ดังทั้นที่ว่า ก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรง 
ผจญมารและเสนามาร ก็ได้แก่มารทั้ง ๕ ตัวนี้และ ตัวพญาของมันมาทีหลัง คือจิตที่ติดข้อง 1 ในราคะ โทสะ 
โมหะ หรือชาวบ้าน เรียกมันว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง สามตัวนี้ คือพญามาร พระองค์ทรง 
ชนะไต้ทั้งตัวพญา และตัวเสนามารจึงได้ตรัสรู้ 

ผู้เจริญสติก็ต้องผ่านมารเหล่านี้ทุกคน โบราณว่า มารไปมี บารมีไม่แก่กล้า การเอาชนะทุกอย่าง 
โนโลกนี้ ไม่ประเสริฐเท่ากับเอาชนะมารในตัวเอง เพราะมันหมายถึงการเอาชนะทุกข์ได้ ดับทุกข์ได้ และ 
เป็นการชนะที่ไม่ต้องแพ้อีกต่อไป มันเป็นการทำสงครามกับตัวเอง เป็นสงครามเย็น เป็นการรบที่โหดร้าย 
ทารุณที่สุด 

ดังนั้น ผู้หวังสันติภาพ คือนิพพานซึ่งเป็นสันติภาพที่ถาวร จำเป็นต้องรบกับกิเลสมารทั้งหลายให้ 
ชนะจงได้ 


สติภาวนา - กับการเริ่มต้น 

การเริ่มด้นเจริญสดี หลังจากที่! เก ทำจังหวะและเดินจงกรมเป็นแล้ว ระยะแรกๆ ควรนั่งสร้าง 
จังหวะให้มาก จะทำให้จิตไม , ปรุงแต่งมากเกินไป การสร้างขังหวะทำอย่างสบายๆ ระวังอย่าให้จิตเพ่งจ้อง 
หรือกำหนดจริงจังเกินไป พยายามทำให้รู้สึกเบาโปร่ง ไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับให้ทำ แต่รู้สึกว่า ตนเอง 
ทำด้วยศรัทธา เต็มใจทำ เพราะเห็นประโยชน์ คือความสิ้น ทุกข์ สิ้นปัญหารอเวลาอยู่ข้างหน้า ทำใจเหมือน 
เรากำลังจะไต้พบกับสิ่งมีค่าสูงสุดสำหรับชีวิต แล้วเราจะไม่เบื่อหน่ายห้อถอย สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ มัก เดิน 
จงกรมมาก เพราะเป็นการเริ่มด้นที่ง่ายไม่เคอะเขิน การสร้างจังหวะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ มักรู้สึก!]นๆ 
เพราะไม่เคย 

ภาพพจน์ของการทำกรรมฐานสำหรับคนไทย เราคุ้นเคยกับการนั่งหลับตาไม่ต้องรับรู้อะไร แต่ 
วิธีการของหลวงพ่อเทียน ไม่นิยมนั่งนิ่งแล้วหลับตา แต่ไห้นั่งลืมตา กำหนดสติกับการเคลื่อนไหว 
ตลอดเวลา นั่งท่าไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิ คือกำหนดการเคลื่อนไหวทุกส่วน ในอิริยาบถสี่ศึอ 
ยืนสร้างจังหวะ นั่งสร้างจังหวะ นอนสร้างจังหวะก็ได้ เว้นไว้แต่เดิน ไม่ต้องสร้างจังหวะไปตาม เวลาเดิน 
ก็ให้เก็บมือให้เรียบร้อยไม่ปล่อยมือหรือแกว่งแขนเดิน อาจจะเก็บไว้ข้างหน้า กอดอกหรือไขว้หลังก็ไต้ 
การเดินก็ไม่ช้าเกินไป ไม่เร็วเกินไป พอดีกับที่เราเดิน ไม่กำหนดทีละก้าว ไมมีการใช้คำบริกรรมประกอบ 
รูปแบบโดยประการทั้งปวง เพราะนักปฏิบัติที่เป็นคนไทย มักติดการบริกรรมจนกลายเป็นธรรมเนียม 
วิธีการแบบนี้ให้ตัดทั้งทั้งหมด การเดินจงกรมก็เดินประมาณ ด๐-๑๒ ก้าวพอดี เดินสั้นเกินไปเวียนหัว เดิน 



ยาวเกินไปมักทำให้เพลิน แล้วคิดออกไปโดยไม , รู้สึกตัว การเดินก็เดินเป็นทางตรง ไม่เดินเป็นวงกลม เรา 
มักจะเข้าใจผิดๆ ว่า การเดินจงกรมต้องเดินเป็นวงกลม นั้นเข้าใจภาษาผิด คำว่า “จงกรม” เป็นภาษาบาลี 
แปลว่า “การ ก้าวไปข้างหน้าและลอยกลับอย่างมีสติสัมปชัญญะ” ไม , ไต้หมายถึงเดินเป็นวงกลมตามเสียง 
ภาษาไทย ต้องเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย แต่บางคนก็ดันทุรังทำไปทั้งที่รู้ว่ามันผิด 


กำหนดอย่างไรในอาการของรูป - นาม 

เมื่อสร้างจังหวะเดินจงกรมต่อกันไปเรื่อยๆ ท่านจะบอกให้กำหนดรู้ รูปและนาม คือ ให้กำหนด 
รู้การกระทำของเราให้แคบเข้ามาให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อง่ายแก่การกำหนดรู้ ในร่างกาย จิตใจของเรา ไม , ว่า 
มันจะมีมากขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็น ธาตุ๔, ขันธ์๕, อายตนะ®๒, ธาตุ®๘, อินทรีย์๒๒, อริยสัจ๔, 
ปฏิจจสมุปบาท®๒, ก็ตาม แต่วิธีแบบเคลื่อนไหว ให้กำหนดรู้ส่วนหลักๆ เพียง๒ส่วนก็พอ เพื่อป้องกัน 
ความยุ่งยาก สับสนในเรื่องของภาษา ให้กำหนดรู้กายทั้งหมดทั้งอาการ ๓๒ ว่าเป็นเพียง “รูป” เท่านั้น และ 
กำหนดรู้ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดว่าเป็นเพียง “นาม” เท่านั้น และไม่ต้องไปคิดแยกแยะเลียเวลาว่า รูปเกิด 
จากอะไร นามเกิดจากอะไร ไม่ต้องไปรู้ 


รูป-นามปรากฏ อาการอย่างไร 

เมื่อการกำหนดรู้ในปัจจุบันมากขึ้นๆ สติก็เข้มแข็ง เห็นอาการของรูปชัดเจน เห็นอาการของนาม 
ชัดเจน สามารถแยกออกได้ว่าอะ!รเป็นรูป อะไรเป็นนาม อะไรคือความรู้สึกที่เป็นสติ อะไรคือความรู้สึกที่ 
เป็นเวทนา ไม่สับสนเอาสติเป็นความคิด เอาความคิดเป็นสติ เหมือนเมื่อยังไม , ได้ปฏิบัติ 

อาการรู้รูป รู้นาม นั้นไม่เหมือนกัน บางคนรู้ขณะสร้างจังหวะ บางคนเดินจงกรมอยู่ก็รู้ หรือ 
บางคนก็อยู่ในอิริยาบถต่างๆ กัน แต่มีบางรายมารู้อยู่ที่บ้าน คือ ขณะที่ปฏิบัติอยู่กับหมู่คณะ ไม่ปรากฏ 
แต่กลับไปบ้านไปแอบทำอยู่คนเดียวเงียบๆ กลับรู้รูป รู้ , นามก็มี 

การรู้รูปนาม ไม่เหมือนกับเรียนปริยัติ คือ ไม , ได้นึกคิดเอาถึงจะรู้ แต่มันรู้ของมันเอง ถ้านึกคิด 
เอาก็รู้ไต้เหมือนกัน แต่มันรู้ไม่จริง รู้แล้วลืม ไม , แน่ใจ รู้รูปนามอย่างนี้ใช้ไม , ได้ เพราะเกิดขึ้นโดย 
คาดคะเนหรือนึกเดา จากภาวะที่รู้จักรูปนามตามความเป็นจริง (ประจักษ์รู้ด้วยอาการที่เป็นเอง) อาการ 
คล้ายๆ กับการเดินไปตามทาง แล้วเกิดสะดุดตอหรือเท้ากระทบเข้ากับอะไรสักอย่าง อย่างรุนแรง แล้วเกิด 
ตื่นโพลง หู ตา สว่างขึ้นมาอย่างทันทีท้นใด ภาวะอย่างนี้ยากแก่การอธิบาย แต่เป็นที่รู้กัน 1 ในหมู่ผู้ , ปฏิบัติ 
เพราะมีอาการเหมือนๆ กัน ต่างแต่ บางคนเป็นช้า บางคนเป็นไว บางคนชัดเจน บางคนไม , ชัดเจน บาง 
คนรู้ไปทีละน้อยๆ บางคนประจักษ์ทีเดียวชัดเจน จำเหตุการณ์ขณะเป็นได้ ไม'เลอะเลือน 


เมื่ออาการรูปนามปรากฏ 

วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เป็นรูปแบบเฉพาะ มีภาษาใช้ไม , เรียงลำดับขั้นตอนของปริยัติ 
เพราะเป็นวิธีแบบลัดตรงไปสู่การดับทุกข์ทางใจอย่างทันทีทันใด ไม่มีรูปแบบและพิธีรีตองทางศาสนาที่ 
สลับซับซ้อน ไม่มีภาษาบรรยายความรู้อย่างวิจิตรและไพเราะ แต่เป็นภาษาของหลวงพ่อเทียน ซึ่งเป็นที่ 
เข้าใจได้ และใช้แก้ปัญหาได้อย่างชงัด ซึ่งท่านมักใช้คำว่า “ธรรมอึดใจเดียว” ดังนั้นอารมณ์รูปนาม ท่าน 
เรียกว่า “อารมณ์เบื้องด้น หรืออารมณ์ที่ ด” การเจริญสติปัฏฐานตามวิซีนี้ ต้องเรียงตามอารมณ์ เมื่อรู้ 
อารมณ์รูปนามแน่นอนแล้ว การปรุงแต่งของความคิดก็ปรากฏชัดเจน เห็นความคิดชัด เมื่อก่อนไม่รู้รูป 
นาม เรามักถูกความคิดลักพาไปบ่อยๆ กว่าจะรู้ว่าความคิด ก็ผ่านไปหลายเรื่องแล้ว รู้รูปนามแล้วก็ยังปรุง 



แต่งอยู่ แต่เรากำหนดรู้ได้ไวขึ้น คือสติมาไวขึ้น เรื่องที่จะปรุงแต่งก็สั้นเข้าๆ การกำหนดรู้อิริยาบถย่อยก็ทำ 
ได้มาก 

เมื่อก่อนรู้ทันแต่อิริยาบถหยาบๆ พอรู้จักอารมณ์นี้ สติก็จะเสืาคูนั้งกาย และใจไต้มาก กระพริบ 
ตา อ้าปาก กลืนนี้าลาย หายใจเข้า-ออก เรากำหนดรู้ไม่ค่อยทัน ต่อเมื่อเห็นอารมณ์นี้แล้ว จะรู้ได้ง่ายและ 
ไว การกำหนดรู้ลมหายใจ เข้า-ออก ก็ทำได้ง่ายๆ เพราะมันไปรู้ของมันเอง แต่การปฏิบัติก็ทำเหมือนเดิม 
คือ สร้างจังหวะ เดินจงกรมไปเรื่อยๆ สติ ความรู้สึกระลึกไต้ก็ว่องไว ทันต่อการปรุงแต่งมากขึ้น เมื่อเห็น 
และรู้มาถึงตรงนี้ การปฏิบัติจะสนุก เรียกว่า “ได้อารมณ์” จิตเริ่มเบาสบายไม , หนักหน่วงสับสนเหมือน 
ตอนปฏิบัติระยะแรกๆ สติยิ่งถี่มากเท่าใดก็ทันต่อความคิดมากขึ้นเท่านั้น ทำให้อาการทางรูปปรากฏชัดเจน 
เรื่อยๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้จักรูปโรค นามโรค รู้จักรูปธรรม นามธรรม ตามลำดับ ไม'สงสัยเรื่อง รูป-นาม 
ทำให้สมาธิจิตตั้งมั่นในรูปนามปัจจุบันเป็นเวลานาน นี่ศึอผลการเห็นรูปนามตามแบบการเคลื่อนไหว 
ไม , ใช่รูปนามที่กำหนดรู้แบบท่องในใจ หรือในอิริยาบถแล้วนึกไปตามอาการ 

การเห็นไตรลักษณ์ หรืออารมณ์สอง 

เมื่อรูปนามปรากฏ ผู้ปฏิบัติก็เฝ็าคูความคิดเป็นส่วนใหญ่ประมาณ ๗๐ X ถึง ๘๐ X เมื่อรู้รูปนามแล้ว 
กลับเข้ามาคูความคิดมันจะไม , เครียด หรือปวดหัว ต่างกับผู้ปฏิบัติแรกๆ อ้าเข้าไปคูความคิด มันจะเวียนหัว 
เครียด เพราะความคิดมันไวและรุนแรงอยู่ เมื่อสัมผัสรู้รูปนามแล้ว ความคิดจะอ่อนตัว เพราะจิตมารู้อยู่ลับ 
ปัจจุบัน จิตมีที่อยู่อาศัย ไม่เร่ร่อนไปไกล เมื่อสติกับจิตตามกันทัน ความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง ก็ 
ลดลงเรื่อยๆ จิตปรุงแต่งขึ้นเมื่อใด สตึก็ตามเข้าไปรู้เมื่อนั้น สติเข้าไปรู้เมื่อใด ความคิดปรุงแต่งก็ขาด 
สะบั้นลงกลางคันทันที กำหนดเช่นนี้เรื่อยไป ตามภาษาปริยัติ เรียกว่า “นามรูปปริเฉทญาณ” เป็นญาณ 
แรกของวิปัสสนาญาณ ๑๖ เมื่อมากำหนดรู้ความคิดได้แล้ว ความเพียรคือการกำหนดรู้การเคลื่อนไหวใน 
อิริยาบถต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างชังหวะ เดินจงกรม ต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แต่เข้าใจแล้อารมณ์ 
ของตัวเอง รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ไม , ใช่ทำไปตามอารมณ์ 

มาถึงจุดนี้ ผู้ปฏิบัติบางท่านจะเกิดความรู้สึกเมื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างไม่มีเหตุผล เห็นความทุกข์ 
ของร่ายกาย เบื่อตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้นักปฏิบัติที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี้ อยากจะหนีไป 
ไกลๆ ไม , อยากพบใคร อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ การเกิดความเมื่อหน่ายเช่นนี้ เรียกว่า “ติดอารมณ์” (ตาม 
ภาษาที่รู้กัน เข้าใจกันในวิธีปฏิบัติแบบนี้) พระพี่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์ต้องสังเกตและแล้อารมณ์ให้กับผู้ 
ปฏิบัติ อาจจะพูดให้ฟิง หรือให้เทคนิคการแล้อารมณ์ ตามแบบฉบับของอาจารย์ท่านนั้นๆ ล้าอยู่ในสำนัก 
ปฏิบัติ ท่านก็ให้เข้าเก็บอารมณ์ 

การที่จิตมาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่า การปรากฏของอารมณ์ “ไตรลักษณ์” คืออาการของ อนิจชัง 
ทุกขัง อนัตตา ที่เป็นอาการจริงๆ สัมผัสจริงๆ ชนิดผู้ปฏิบัติก็ไม , เฉลียวใจว่าตนเองเป็นอารมณ์นี้ จนกว่า 
มันจะผ่านไปแล้ว ไม , เหมือนกับการปฏิบัติในบางวิธี การเห็นไตรลักษณ์ต้องน้อมเอา อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา มาพิจารณาอยู่ประจำ ซึ่งผู้ปฏิบัติหารู้ไม , ว่า การทำเช่นนั้น ก็เป็นการสร้างจิตปรุงแต่งอีกแบบหนึ่ง 
เรียกว่า “ปุญญาภิสังขาร” คือปรุงแต่งในทางดี หรือฝ่ายเป็นบุญ เพราะสังขารที่ปรุงแต่งจิตทุกรูปแบบ ไม่ 
ว่าฝ่ายดีไม่ดี หรือปรุงแต่งในเรื่อง ศีล สมาธิ ป้ญญา ในรูปปริยัติก็ตาม ต้องสลัดทิ้งไปทันที กำหนดรู้ 
แต่รูปนามปัจจุบันก็พอ เมื่อญาณปัญญามันถึงที่แล้ว มันจะรู้เรื่องอะไร มันก็รู้ขึ้นเองโดยไม่ต้องเสียเวลา 
ปรุงแต่งนึกคิด เพราะมั่นไม่ใช่ลักษณะของปัญญาญาณตามความเป็นจริง 



เพราะนักปฏิบัติมักเข้าใจตรงนี้ผิดพลาด มักจะสอนกันว่า ต้องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมหมวด 
ต่างๆ อารมณ์กรรมฐานจะไต้ก้าวหน้า แต่แบบหลวงพ่อเทียนจะไม่ทำอย่างนั้น มีหน้าที่กำหนดรู้ดูกาย ดู 
ใจ ให้เห็นกายตามความเป็นจริง ไม่เป็นทุกข์กับเรื่องที่คิด ให้กำหนดรู้เฉยๆ รู้ซื่อๆ รู้ตรงๆ รู้ชัดๆ เบา 
สบายๆ ไม่รู้แบบเพ่งจ้อง กดข่ม หรือบังกับใจไม , ให้คิด ก็ไม่ทำ ถ้ามันคิด ก็รู้ว่ามันคิดเท่านั้น อย่าไปตาม 
มันไป รูแล้วปล่อยๆ มันไป ให้เหลือแต่อาการรู้ล้วนๆ เรียกว่า “รู้สักแต่ว่ารู้ ไมไช'สัตว์บุคคลตัวตน เรา 
เขา” มารู้นี้เรียกว่า มารู้อารมณ์สอง ดันเป็นเรื่องของการดูกายดูใจด้วยสติ 


การเก็บอารมณ์คือการทำอย่างไร 

“เก็บอารมณ์” เป็นภาษาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว เมื่อเอ่ยถึงคำนี้ นักปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวจะ 
เข้าใจความหมายที่แท้ทันที ตามภาษากรรมฐานทั่วไป หมายถึง การเข้าห้องกรรมฐานนั้นเอง แต่การเก็บ 
อารมณ์มีความลึกซึ้งจะจริงจัง ในภาคปฏิบัติมาก ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ ก็คือการเข้าห้องแล็บนั้นเอง ผู้ที่ 
จะเข้าเก็บอารมณ์ ต้องมีความเข้าใจเรื่องรูปนามพอสมควร แต่อาจจะยังไม , รู้รูปนามที่เป็นจริง แต่รู้จัก 
ลักษณะโดยทั่วไปของรูปนาม และรู้ว่าความรู้สึกแบบไหนเป็นสติ แบบไหนเป็นความคิด ต้องรู้ก่อน 
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเก็บอารมณ์มาก่อนเลย ต้องมีครูอาจารย์ หรือกัลยาณมิตร ผู้ชำนาญในการแก้อารมณ์ 
คอยดูแลด้วย ระเบียบการเข้าเก็บอารมณ์ ก็ไม , มีอะไรยุ่งยาก เพียงแต่แจ้งให้พี่เลี้ยงทราบ เพื่อเราจะไต้ 
ปรึกษาท่าน 

เมื่อเราพร้อมแล้ว ก็เข้าอยู่ในห้องเป็นเอกเทศส่วนตัว งดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำมาทั้งหมด เหลือ 
ส่วนที่จำเป็นคือ มารับอาหาร เข้าห้องนี้าห้องล้วม แม้แต่การออกมาจากกุฏิ ก็เลือกออกคราวที่จำเป็นจริงๆ 
ในที่บางแห่งมีกุฏิที่อำนวยความสะดวกทุกอย่าง ก็ไม่ต้องออกมาเลย แม้แต่อาหาร ถ้าตกลงกับเพื่อนที่อยู่ 
ในสำนักเดียวกันไต้ เขาก็ยินดีนำมาให้ 


ทำอะไรบ้างขณะเก็บอารมณ์ 

ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า ตนเองจะทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ 
ที่ทรงอธิษฐานก่อนตรัสรู้ว่า ‘■แม้เลือดเนื้อ เหงื่อเอ็นจะเหือดแห้งไปก็ตาม ที แม้กระดูก ผม ขน เล็บ จะผุ 
พัง ไปก็ ตาม ที ถ้าไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณจะไม่ลุกจากที่ประทับ" ซึ่งเป็นอภิสวาจา ที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ 
พระองค์ต้องทรงแน่พระทัยเพราะการเห็นแจ้งในอุบายวิธีที่จะให้ตรัสรู้พระโพธิญาณได้ ต้องไม่เป็นการทำ 
อย่างงมงาย หรือเชื่อในอำนาจบุญวาสนาของพระองค์ ในตำราคัมภีร์ มักอ้างถึงบุญญาภินิหาร 1 ของพระองค์ 
มากมาย ความจริงเป็นอย่างไร ไม'มีใครทราบได้แน่นอน นอกจากพระพุทธองค์เองเท่านั้น 

การเข้าเก็บอารมณ์ ก็คล้ายๆ กับเป็นการอธิษฐานความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ แต่อาจจะไม่ถึงกับเอา 
ชีวิตเป็นประกัน เช่น พระพุทธเจ้า แต่ผู้ที่สามารถอธิษฐานเช่นนั้นได้ และทำอย่างถูกต้อง ก็สามารถรู้ 
ธรรมะไต้ทุกคน ส่วนจะรู้มากหรือน้อย ลับทุกข์ไต้สิ้นเชิงหรือไม'ก็ตาม อย่างน้อยก็ไม'มีความสงสัย 
เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตอีกต่อไป 

วิธีการเก็บอารมณ์อย่างลูกต้อง ถ้าผู้ปฏิบัติเข้าใจรูปนามแล้ว เพราะนิวรณ์ธรรมหยาบๆ ไม่ 
รบกวนอีกแล้ว การทำความเพียร ก็ทำตามรูปแบบตลอดเวลา คือ เดินจงกรม สร้างชังหวะ ไม'อยู่นิ่งเฉย 
ให้เคลื่อนไหวตลอดเวลา เอาสติมากำหนดอยู่ที่รูปนาม ทำอย่างนี้ทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เวลาดีสามหรือดีสี่เป็น 
ต้นไป จนไปพักประมาณ ๓-๔ ทุ่ม ส่วนจะทำได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะ 
ของผู้ปฏิบัติ เมื่ออุปสรรค คือ นิวรณ์(เสนามาร) มารบกวน นักปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ 



แก้ไขให้หลุดรอดไปให้ได้ ก็คือการใช้คุณธรรมในบารมีทั้ง ๑๐ ที่พระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญเช้ามาช่วย ดังนั้น 
การเก็บอารมณ์ก็คือ การบำเพ็ญบารมีธรรมยังอุกกฤษเข้มข้น 

ในระยะ ๓ วันแรก เราจะต่อลักับนิวรณ์ชนิดต่างๆ ที่โจมดีเช้ามาอย่างหนักหน่วงรุนแรง เป็น 
ช่วงๆ แต่สำหรับบางคนก็ผ่านนิวรณ์ธรรมไต้อย่างง่ายดาย เมื่อพ้น ๓ วันแรก การเก็บอารมณ์ก็ง่ายขึ้น 
เพราะสติสัมปชัญญะเริ่มมีกำลัง จิตใจเริ่มแช่มชื่นและเบาโปร่ง บางรายก็เกิดปีติเกิดความสงบสุขอย่างไม' 
เคยปรากฏมาก่อน องค์ธรรม 1 ในสัมโพชฌงค์ ก็เกิดขึ้นตามลำดับ บางกลุ่มก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะการ 
รู้ภาวะที่เกิดขึ้นแต่ละคน ช้า-เร็วไม , เหมือนกัน แล้วแต่ สติ สมาธิ ป้ญญาของ 1 ใครจะพร้อมก่อน ที่กล่าว 
ลำดับก็เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ 


การเห็นขันธ์ห้า และ สมมุติ 

การปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว ถ้ามีโอกาสเก็บอารมณ์ มีผลให้การปฏิบัติก้าวไปสู่อารมณ์สูงไต้เร็ว 
เพราะเรามีโอกาสเผ่าดูจิตอย่างใกล้ชิดและแนบแม่นยาวนาน ถ้าเก็บอารมณ์อย่างถูกต้อง จะทำให้เห็นขันธ์ 
ห้าอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นกระบวนการทำงานของความคิด เห็นรูปขันธ์ไม , เป็นทุกข์เพราะรูป เห็น 
เวทนา ไม , เป็นทุกข์เพราะเวทนา เห็นสัญญา ไม่เป็นทุกข์เพราะสัญญา เห็นสังขาร ไม่เป็นทุกข์เพราะสังขาร 
เห็นวิญญาณ ไม่เป็นทุกข์เพราะวิญญาณ สติสัมปชัญญะเข้าไปดูแลขันธ์ห้า เข้าไปชำระขันธ์ห้าให้บริสุทธิ 
ผุดผ่อง เมื่อรู้จักความคิดว่ามันเกิดเพราะขันธ์ห้านั่นเอง ทำให้ผู้ปฏิบัติเริ่มถอนอุปาทานออกจากความคิดไต้ 
เมื่อรู้จักอุปาทาน ก็รู้จักเหตุเกิดอุปาทาน การดับอุปาทาน รู้วิธีทางทำให้อุปาทานสิ้นไป 

วิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว เป็นวิธีการถอนอุปาทาน ออกจากความคิดไต้อย่างแน่นอนที่สุด 
ในที่สุดก็มารู้ตามความเป็นจริงว่าขันธ์ห้า เกิดแล้ว ขาดสติเข้าไปรู้เท่าทัน จึงเกิดภพ เกิดชาติ ไปจนสุด 
สาย 1 ของกระบวนการปฏิจจสมุปบาท วันหนึ่งๆ เราจึงเกิดวันละนับครั้งไม่ถ้วน เป็นอเนกอนันตรชาติเป็น 
หลายๆ อสงไขย ต่อวัน เดือน ปี นี่คือการเกิดแบบชาวพุทธ ไม่ต้องรอให้ตายเสียก่อนคือเกิดอุปาทานโน 
ขันธ์ห้า เป็นการเกิดของสังสารวัฏฏ์ ดังนั้น เราจึงว่า ■ลังขิฅเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา” เป็นต้น 
คือ ว่าโดยย่อการยึดมั่นไนขันธ์ห้า เป็นตัวทุกข์... รูปาทานักขันโธ เวทนูปาทานักขันโธ ฯลฯ วิญญาณูปา 
ทานักขันโธ... “การไปยึดว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัว เป็นตนมั่นเป็นทุกข์” เมื่อรู้ 
ความจริงเป็นเช่นนี้ เราเลิกเอาจริงเอาชังกับความคิด คิดขึ้นมาคราวใดก็ปล่อยวางๆ เรื่อยๆ ไป นึกอยู่เสมอ 
ว่า ข้าไม่เอากะเอ็งอีกแล้ว เมื่อเห็นจริงอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติจะเห็น “ลมมุติ” ในทุกลิ่งทุกอย่างว่าล้วนแต่ 
อุปโลกนัขึ้นมาด้วยอำนาจของอุปาทานทั้งนั้น แล้วมาทึกทักกันว่าเป็นจริง (สมมุติสัจจะ) แล้วเข้าไปวิ่งเป็น 
บ้ากับความคิดไปวันๆ จากนั้น ยิ่งเห็นความคิด ก็ยิ่งเห็นทุกข์เรื่อยไป 

รู้จักสมมุติในแบบเคลื่อนไหว 

การรู้จักสมมุติในวิธีการแบบหลวงพ่อเทียน เป็นสิ่งมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง เรียกว่าทำให้ผู้รู้สมมุติจริง เห็นสมมุติจริง มีการเปลี่ยนทัศนคติจากโลกและสังคม 
ชนิดกลับหัวเรือ ทัศนะต่อศาสนาที่เคยเชื่อ พิธีรีตองที่เคยทำ สิ่งศักดิสิทธิทั้งหลายที่เคยนับถือ จะมีเหตุผล 
และความจริงทางปรมัตถ์เข้ามาตรวจสอบอย่างผู้ตื่นแล้ว ถ้าว่ากันตามองค์ธรรมทางปริยัติก็เรียกว่าเป็นผู้ 
ถอนเสียได้ซึ่ง สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส เพราะถอนอุปาทาน จากจิตได้อย่างไม , สงสัย 
ตามแบบการเคลื่อนไหวเรียกว่า จิตเปลี่ยนครั้งที่สอง 



ครั้งที่หนึ่ง จิตเปลี่ยนตอนรู้รูปนามยังไม่รู้อะไรมากไปกว่าเรื่องกาย-ใจ ไม่สงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นใน 
กายในใจเท่านั้น และทำให้กำหนดรู้ปัจจุบันธรรมได้อย่างชัดเจน จิตเปลี่ยนครั้งที่สองนี้ ถ้าเปรียบกับ 
วิปัสสนาญาณทางปริยัติ ก็'ได้แก่ , จิตของผู้ , ปฏิบัติผ่านมาถึงสังขารูเปก 1 ขาญาณและยถาภูตญาณ 

เมื่อมาถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติก็ทำความเพียรตามปกติ การสร้างจังหวะ เดินจงกรม ก็ทำอย่างต่อเนื่อง คำ 
กล่าวทั้งหมด จะรู้ด้วยการนึกเดาเอาเองไม'ได้เลย จะรู้ขึ้น ในขณะกำหนดรู้อยู่กับกาย-ใจ หรือกำหนดรูป 
นามอยู่อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งมีหลักยืนยันไว้ในพระไตรปิฏกว่า ผู้ใดเจริญสติปัฎฐานสี่อย่างต่อเนื่องเป็น 
ลูกโซ่ ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างถูกต้อง อย่างไวที่สุด ๗ วัน ถึง ๑๕ วัน อย่างกลาง ๑ เดือนถึง ๗ เดือน 
อย่างช้าที่สุด ๑ ปี ถึง ๗ ปี มีอานิสงส์สองประการคือ เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้ ถ้าปัญญาบารมียัง 
ไม่ถึงที่สุด อย่างตํ่าด้องเป็นพระอนาคามี 1 ในปัจจุบันชาตินี้แม่นอนที่สุด อันนี้เป็นหลักประกันของผู้เจริญสติ 
ปัฏฐานสี่อย่างถูกต้อง ปรากฏตามตำรา 

แต่หลักสติปัฏฐานสี่แบบเคลื่อนไหว เจ้าของสูตรผู้ถ้นพบได้ยืนยันเอาไว้ตรงกับตำราพระ 
ไตรปิฎก แต่ท่านกำหนดอย่างสูงสุดใช้เวลาเพียง ๓ ปี ตํ่าสุดจาก ๑ วัน ถึง ๙๐ วัน ได้อานิสงส์สองประการ 
เช่นกัน หลวงพ่อเทียนเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เอาหัวประกันทีเดียว สำหรับผู้บรรยายเองได้ปฏิบัติตามหลัก 
ของท่าน ใช้เวลาปฏิบัติอย่างจริงจังเพียงสามเดือนกับ ๑๑ วัน หรือ ๑๐๑ วัน ก็หายสงสัยเรื่องของชีวิตจิตใจ 
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เป็นด้นมา 

แต่ความจริงมารู้จักหลวงพ่อเทียนตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ตอนนั้นยังไม'ศรัทธาท่านอย่างเต็มที่ เพราะ 
ท่านเป็นพระหลวงตาธรรมดา ไม'รู้จักปริยัติ เขียนหนังสือไทยไม'ไต้ พูดภาษาไทยไม่ชัด สื่อความหมาย 
ภาษาไทยไม'น่าดึงดูดใจ และท่านเฉยเมยอย่างเด็ดขาดน่ากลัว จึงยังไม่ปฏิบัติตามท่าน แตกทำห้าง ไม่ 
จริงจังอะไร ต่อมาเมื่อถึงปี ๒๕๒๙ จึงตัดสินใจเข้าจำพรรษา และเก็บอารมณ์กับท่านอย่างเต็มอกเต็มใจ 
และก็หมดปัญหาชีวิตมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ความจริงกว่าตนเองจะมารู้จริง ไม่ใช่เวลาเพียง ๑๐๑ วัน 
แต่เป็นเวลาเกือบ ๘ ปี 


พึงระวังวิป๋’สสนู เมื่อรู้สมมุติใหม่ๆ 

เมื่อรู้จักสมมุติแล้ว มักเกิดความรู้แปลกๆ ชนิดที่ไม'เคยรู้มาก่อน จะเรียกว่าเกิดธรรมจักษุก็คงไม่ 
ผิด เพราะรู้ออกไปในเรื่องสมมุติทั้งหลายทั้งปวง คิดออกไปทางไหนก็ไต้ไม่ขัดข้อง มีความมั่น 1 ใจในสิ่งที่รู้ 
เห็นอย่างประหลาด สามารถที่จะพูดหรือเทศน์ให้ใครฟิงก็ได้ทั้งนั้น ไม่เกรงกลัวครั่นคร้ามแม้แต่ครู- 
อาจารย์ที่เคยเคารพนับถือ ก็สามารถจะถกเถียงโต้ตอบเรื่องธรรมะ และมักเตลิดไปถึงว่า ไม่มีใครรู้มากเท่า 
เราในขณะนั้น แม้แต่สังฆราชก็จะสอนได้ มองเห็นคนอื่นผิดพลาดไปหมด ไม'เห็นใครที่จะดีไปกว่าตนเอง 
ความเป็นไปแบบนี้ เรียกว่า “ติดอารม ส/รึ 'ปีข.สนู” ซึ่งมักจะเกิดกับบางคนที่ปฏิบัติเกินพอดี ไม่ค่อยอยู่ใกล้ 
พระพี่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์ 

วิธีการนี้ สามารทำให้เกิดวิปัสสนูได้ไวกว่าวิธีอื่น เพราะผู้ปฏิบัติเร่งตัวเองให้อยากรู้อยากเห็น 
เพราะมีศรัทธาแก่กล้าต่อการปฏิบัติมากเกิน อีกประการหนึ่ง การปฏิบัติแบบนี้มุ่งเน้นความต่อเนื่องเป็น 
หลัก แต่บางคนต่อเนื่องจนไม่ยอมหลับนอน โดยเฉพาะตอนไต้อารมณ์ จะรู้สึกสนุกกับการปฏิบัติ ไม่เบื่อ 
หน่าย หู ตา สว่าง อยากท้าอยู่เสมอๆ หมายถึงตอนนี้ล้าครูอาจารย์คอยสังเกตเห็นความผิดปกติดูสีหห้า 
ท่าทางเคร่งเครียด จริงจัง ท่านจะต้องบอกให้เพลาการปฏิบัติลง ผ่อนความเพียรให้น้อยลง แต่ล้าผู้ปฏิบัติ 
ไม'เชื่อฟิง ขืนทำมากขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดอาการผิดปกติขึ้นจริงๆ อันนี้แหละเรียกว่า องการ ของวิปัสสนูเข้า 
แทรก บางคนมีพื้นจิตที่เคยเป็นโรคประสาทมาก่อน อาการวิปัสสนูก็กำเริบไวขึ้น หรือบางคนมีอาการทาง 



จิตประสาท สืบมาแต่กรรมพันธุ หรือบรรพบุรุษเคยเป็น อาการของวิปัสสนูและจินตญาณ ก็เข้าแทรกได้ 
ง่ายเช่นกัน 

ดังนั้นอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ชำนาญในการแก้อารมณ์ มี , จิตที่มีเมตตาต่อนักปฏิบัติสูง 
มีญาณปัญญารู้เท่าทันอาการ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของนักปฏิบัติ และรีบแก้ไขให้ทันการณ์ มิฉะนั้น 
จะทำให้นักปฏิบัติคนอื่นๆ เกิดความหวาดกลัวท้อถอย เพราะเกรงว่าอาการเช่นนั้นจะเกิดกับตนเอง การ 
เป็นอาจารย์กรรมฐาน จึงไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ ต้องชำนาญในอารมณ์จริงๆ เพราะการแก้เมื่อเกิดแล้วจะ 
ลำบาก ควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และศึกษาพื้นฐานอารมณ์ของนักปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งอันนี้เป็น 
เทคนิคของแต่ละอาจารย์ ชำนาญไม่เหมือนกัน 

วิปัสสนู คืออาการอย่างไร 

คำเต็มมาจากคำว่า “วิบัสสนูปกิเลส” คือ ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนา หรืออุปสรรค 
ของวิปัสสนาก็เรียก พระเกจิอาจารย์ทางวิปัสสนากำหนดไว้ ๑๐ ประการ ในที่นี้จะยกมาโดยย่อๆ เพื่อผู้ 
เริ่มต้นปฏิบัติจะได้ศึกษาไว้ เพื่อป้องกันตนเองไม , ให้เป็น หรือผ่านมันไปอย่างรวดเร็ว เพราะมันจะทำให้ 
เสียเวลาในการเข้าสู่ตัวมรรค-ผล เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าของวิปัสสนา บางท่านติดวิปัสสนูอยู่นาน 
หลายปี เพราะไม่รู้ว่าตนเองเป็นวิปัสสนู และนักปฏิบัติเหล่านี้ ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของครูบาอาจารย์ 
หรือกัลยาฌมิตร ติดๆ ไปทางจะตั้งตนเป็นครูอาจารย์เสียเอง เพราะอำนาจแห่งตัฌหามานะทิฏฐิของตน 
นั่นเอง ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนท่านจะใช้คำเหล่านี้ร่วมกับคำอื่นๆ อีก ๒ คำคือ จินตญาณ วิปลาส 
และวิบัสสนู 

ผู้เป็นวิปัสสนูอ่อนๆ ท่านมักจะใช้คำว่าเป็น จินตญาณ เป็นศัพท์'ที่ท่านคิดขึ้นเอง หมายถึงอาการที่ 
ผู้ปฏิบัติกรรมฐานติดในความคิด ออกจากความคิดไม่ได้ มีอาการเหมือนคนจิตผิดปกติ เป็นอาการคล้ายคน 
ขาดสติ หรือสติเลื่อนลอย ควบคุมตนเองไม , ค่อยได้ มีอารมณ์ไม่แน่นอนคุ้มดีคุ้มร้าย บางครั้งมีอาการคล้าย 
ประสาทหลอน พูดคนเดียว เทศน์คนเดียว อาการเหล่านี้เรียกว่า จินตญาณ อาจไม่ใช่อาการของวิปัสสนู 
โดยตรง ครูบาอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติของคนๆ นั้น ต้องรีบแก้ไขให้ทันการณ์ มิฉะนั้นอาจเป็นไปมากได้ 

ในสมัยแรกๆ สอนที่สำนักวัดป่าพุทธยาน เมืองเลย ตามที่ผู้บรรยายได้รับการบอกเล่าจากครู 
อาจารย์รุ่นแรกๆ สมัยนั้นมีคนเป็นวิปัสสนูกันมาก และเป็นอย่างรุนแรงและฉับพลันด้วย ต่อมาสมัยหลังๆ 
นี้ไม่ค่อยเป็นจิตญาณวิปลาสกันมากนัก เพราะมีการได้ยินไต้ฟ้งมาก อีกอย่างในสมัยแรกๆ การพูดการ 
สอนมีน้อย หลวงพ่อไม่ค่อยใช้คำพูดบรรยาย มีแต่บอกสั้นๆ ให้ไปทำเอาเอง การสอบอารมณ์ก็ไม , ละเอียด 
เหมือนทุกวันนี้ การบรรยายธรรมก็พึ่งมีมาในสมัยหลัง เพราะหลวงพ่อท่านไม่ชำนาญในการใช้ภาษา 

เมื่อสอนแรกๆ ท่านจะพูดแต่ภาษาเมืองเลย ภาษากลางพึ่งมา‘ฟิกใช้เมื่อมาอยู่วัดชลประทาน 
รังสฤษดิ วัดสวนแก้วและวัดสนามในตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ เป็นด้นมา นี่คือความเป็นมาของการใช้ภาษา จินต 
ญาณ วิปัสสนู วิปลาสของหลวงพ่อเทียน ซึ่งในเวลาต่อมาท่านก็ใช้ภาษากลางได้เป็นอย่างดี ทั้งฟ้งง่ายและ 
ชัดเจนไม , ฟ้มเฟ้อย 


วิปัสสนูตามตำรา 

ที่แล้วมา ครูบาอาจารย์ท่านสังเกตเห็นผู้ปฏิบัติมีอาการผิดปกติ นอกลู่นอกทาง ก็มักจะเหมาไว้ 
ก่อนว่าวิปัสสนูเข้า แต่ก็ยังไม , ค่อยจำแนกแจกแจงกันอย่างละเอียดว่า วิปัสสนูปกิเลสคืออะไรห้าง อาการ 
อย่างนี้ตึดวิปัสสนูตัวไหน แล้วจะแก้อย่างไร วิปัสสนูปกิเลส ทั้งหมดมีถึง ๑๐ ลักษณะอาการด้วยกัน แต่ดู 



จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ควรแก่การสนใจ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท ผู้บรรยายจะนำมาประมวลไว้ให้ 
เป็นที่ศึกษากัน สำหรับผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไป จะได้ระวังและแก้ไขได้ทันการณ์ ทั้งหมดมี ๑๐ อย่าง 
คือ ร,.โอภาส ๒.ญาณ ๓. ปีติ ๔.ป็สสัทธิ ๕. สุข ๖.อธิโมกข์ ๗ .ปีฅ คา หะ ๘.อุป็ฏฐานะ ๙. 
อุเบกขา ๑๐. นิกันติ ในแต่ละอย่างมีอาการที่เป็นดังนี้ 

๑. โอภาส คือแสงสว่าง ขณะที่ผู้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดรูปนามอย่างใจจดใจจ่อหลายวันต่อหลายวัน 
เข้า ก็เกิดอาการสว่างโพลงขึ้นมาอย่างสว่างไสว สว่างทั้งภายนอกภายใน ถ้าเป็นกลางคืนก็ทำให้เราสำคัญ 
ตัวไปว่า เราเกิดคุณวิเศษมีแสงสว่างในตัวเอง บางคนสว่างมากบางคนสว่างน้อย บางคนเป็นนาน บางคน 
เป็นเดี๋ยวเดียวก็หาย วิธีแก้ ไม่ต้องไปสนใจกับแสงสว่างนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบัน 

๒. ญาณ คือความรู้ (จินตญาณ ในภาษาหลวงพ่อเทียน) คือขณะกำหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่อง 
นั้นเอง มันรู้สึกเกิดความรู้แปลกๆ คิดอะไรก็ไม , ติดขัด คล่องแคลำ การกำหนดรูปนามก็ไม’แดไม'ปีนอีก 
ต่อไป มีกำลังใจปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืน เกิดมีสตึปัญญามากมาย อยากเทศน์อยากสอนผู้อื่นเป็นกำลัง นึก 
ถึง พ่อ-แม่ พี่น้อง นึกถึงไปหมด อยากให้มาปฏิบัติธรรมะวิธีนี้ พาลเห็นคนอื่นไม่เข้าท่า สัริธีนี้ไม่ไต้ ที่ 
เป็นหนักกว่านั้น ก็คิดว่าตนเองสำเร็จกิจแล้ว บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว จึงทั้งความเพียร บางรายก็เกิดปีติ 
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การแก้ ให้สลัดความรูต่างๆ ออก ทำใจเหมือนไม่รู้อะไรเลย จิตจะปล่อยวางเอง 
๓. ปีติ คือความเคลิบเคลิ้ม เมื่อเจริญสติอยู่นานหลายวันเข้า อย่างน้อยสามวันผ่านไปแล้ว ก็เกิด 
อาการซาบซ่านขนลุกขนชัน บางคนเป็นแน่นหน้าอก มีอาการคล้ายจะลอยได้ ผู้บรรยายเคยเป็น บางราย 
เป็นแล้วร้องไห้ เพราะนึกอึงบุญคุณ พ่อ-แม่ บางรายเป็นแล้วนอนไม , หลับ หู ตา สว่างไสว อินทรีย์ทุก 
ส่วนของร่างกายคูเหมือนมันตื่น ไม , มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลืออยู่เลย บางรายไปเห็นรูปร่างกายของ 
ตนเอง แสดงรูปออกมาถึงอาการต่างๆ เราก็นึกว่า ถอดร่างได้ ก็ทำให้สำคัญผิดไต้ 

๔. ปัสสัทธิ คือความสงบเย็นอย่างไม่เคยประสบมาก่อน แล้วทำให้นักปฏิบัติหลงใหลว่าเป็นผล 
อันสูงสุดของการเจริญสติ เกิดความกระหยิ่มภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตน จึงลืมคิดไปว่ามันเป็นเพียง 
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของวิปัสสนา เป็นอานิสงส์เล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นรางวัล ล้าไม่รู้เท่าทันอาการอันนี้ 
ก็จะหลงใหลอยู่นาน เป็นเหตุให้ติดอารมณ์อยู่นาน ผู้เจริญสติรู้เท่าทันอาการนี้แล้ว สลัดทั้งไป แล้วกลับมา 
อยู่กับความรู้สึกตัวใหม่ อาการดังกล่าวก็หายไปเอง ให้เผ่าคูและศึกษาอาการที่มันเป็น 

๕. สุข ลันเป็นริปัสสนูอีกตัวหนึ่ง ที่จะทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองได้ เพราะมีความพอใจในสุข 
นั้น มันเป็นความสุขที่ไม , ใช่สามัญชนจะสัมผัสไต้ เป็นความสุขที่เกิดจากวิปัสสนาโดยเฉพาะ เรียกว่าเป็น 
ความสุขของพระพรหมทีเดียว เป็นความสุขไม่เจือด้วยอามิสหรือวัตถุกามใดๆ เลย ผู้ไม่เคยประสบมาก่อน 
ก็ต้องติดใจหลงใหลเป็นธรรมดา เมื่อกำหนดรู้มันแล้วก็ปล่อยการยึดสุขนั้นๆ ผ่านไป อาการสติกำหนดรู้ 
รูปนามก็กลับมารู้ปัจจุบันใหม่ 

๖. อธิโมกข์ คือเกิดศรัทธาแก่กล้า เป็นศรัทธาที่รุนแรงเมื่อผู้เจริญสติไประยะหนึ่ง จนไต้สัมผัส 
ความสงบในวิปัสสนา แล้วทำให้คิดถึงผู้อื่นที่ยังไม'ได้มาปฏิบัติอยากให้มาปฏิบัติ คิดถึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย 
ที่ล้มหายตายจากไป ว่าไม่ได้สัมผัสมรรคผลแล้วรีบตาย คิดถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ไม่ไต้มาปฏิบัติ เผลอคิด 
เตลิดไปถึงเรื่องสร้างสำนักกรรมฐานว่าที่เหมาะๆ สักแห่ง แล้วรวบรวมคนทั้งหลายมาเจริญสติอย่างถ้วน 
หน้า แล้พระสังฆราชก็จะไปนิมนต์มา สร้างวิมานอาจารย์กรรมฐานขึ้นมาอย่างงดงาม สร้างสำนัก 
ออกแบบตัวเองอย่างวิเศษ ลันนี้แหละเรียกว่าโน้มใจเชื่อในผลที่ปรากฏแล้วเกิดวิปัสสนูครอบอีกชั้นหนึ่ง 
๗. ปัคคาหะ ศึอมีความเพียรอย่างแรงกล้า ขณะเจริญสติอยู่อย่างไม่แน่ใจว่าไปรอดหรือไม'รอด 
ยังคิดหน้าคิดหลังอยู่นั้น บังเอิญเกิดไต้อารมณ์อย่างเหมาะเจาะ เร่งความเพียรอย่างไม'รู้เหน็ดเหนื่อย ไม่รู้ว่า 



กำลังใจมาจากไหน จากความลังเลไม , แม่ใจ เป็นความปักใจมั่น เกิดความขยันขันแข็งเป็นพิเศษ ไม่อยาก 
หลับนอน สามารถทำความเพียรได้ทั้งวันทั้งคืน ลักษณะความเพียรที่เกิดเป็นมากมายเช่นนี้ ก็ทำให้ 
วิปัสสนาเศร้าหมองได้ ถ้ากำหนดรู้เห็นความผิดปกติอันนี้แล้ว ค่อยประคับประคองอ่อนเบาลง แต่ไม , 

ถึงกับทั้งความเพียรเลยทีเดียว ก็สามารถผ่านอารมณ์วิปัสสนูตัวนี้ไปได้ง่ายๆ 

๘. อุปัฏฐาน ได้แก่สดีมีสภาพที่ดีกว่าปกติ ซึ่งก่อนหน้านั้นกำหนดไม่ค่อยได้ สติในอารมณ์ 
กรรมฐานสี่ กว่าจะได้แต่ละอย่าง ยากเย็นแสนเข็ญ แต่ตกมาช่วงหนึ่งสามารถกำหนดรู้ได้ว่องไว รู้เท่ารู้ทัน 
อาการของกายของใจ อย่างไม่ติดขัด รู้ตัวมั่วพร้อมอย่างละเอียดละออ อิริยาบถย่อยและหยาบสามารถรู้ได้ 
อย่างไม่มีอะไรขัดข้อง จนสำคัญตัวเองไปว่า ถือว่าเราได้สำเร็จแล้วหนอ อันนี้ก็ศึอลักษณะหนึ่ง 1 ของ 
วิปัสสนู นักปฏิบัติรู้เท่าทันอาการที่ปรากฏ แล้วไม , หลงไปตามอาการเช่นนั้นคอยเผ่าดูอาการต่างๆ ที่ 
เกิดขึ้นอย่างศึกษาและสังเกต จนกว่าจะแน่ใจ 

๙. อุเบกขา อาการที่จิตวางเฉยอย่างประหลาด หลังจากเจริญสดีไประยะหนึ่ง เกิดความมั่นคง 
ทางอารมณ์ ไม , หวั่นใหวไม่ว่าจะได้รับการกระทบลับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ก็เฉยได้ไม , 
รู้สึกอะไรเลย มีอารมณ์แจ่มใส เฉยเหมือนพระพุทธรูปเดินได้แตกไม่ตาย ทำให้เจ้าตัวคิดมั่นใจว่า เอาหละ 
ต่อไปนี้ไม , ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราสัไต้สบายมาก มีอาการอันสงบน่าเลื่อมใส ดูอาการเดินเหินก็ดูองอาจ 
เรียบร้อย การพูดจาก็นุ่มนวลเยือกเย็น เป็นที่ดึงดูดศรัทธายิ่งนัก อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของวิปัสสนู ซึ่งล้า 
แหลมคมจริงๆ เท่านั้นจึงจะสังเกตได้ว่าอะไรเป็นอะไร ดังนั้น ต้องระวังสังเกตตนเอง แก้ไขตนเองไป 
เรื่อยๆ จนตัวตัณหา มานะ ทิฏฐิ เข้าแทรกไม , ได้ จึงค่อยแม่ใจว่า เป็นอุเบกขาตัวจริง 

๑๐. นักกันติ คือความยินดีพอใจ ความใคร่ติดอกติดใจในผลที่กล่าวมาทั้ง ๙ ประการ ว่าเป็นคุณ 
วิเศษที่ตนเองสัมผัสได้ เกิดความภาคภูมิใจ นำไปแสดง อวด สอนจนทำให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดได้ ส่วน 
ใหญ่นักปฏิบัติใหม่ๆ มักเป็นกันมาก แล้วตั้งตัวเป็นครูอาจารย์ ตั้งสำนัก เผยแพร่วิปัสสนากันอย่าง 
กว้างขวางอันนี้ก็ต้องระวังอย่าทำไปด้วยอำนาจของวิปัสสนู พยายามเชื่อฟิงและแก้ไขตนเอง 

ความจริงวิปัสสนูทั้ง ๙ ประการเป็นธรรมฝ่ายกุศล เพราะวิปัสสนูไม่ใช่เกิดได้ง่ายนัก ผู้ปฏิบัติต้อง 
มีอารมณ์วิปัสสนาพอสมควร ดังนั้นคุณวิเศษทั้ง ๙ ประการจะเกิดจริงๆ ก็ต่อเมื่อไต้รู้จักอารมณ์ของไตร 
ลักษณ์ หรืออารมณ์สองผ่านไปแล้ว แต่อารมณ์วิปัสสนาทั้งหมดเกิดเศร้าหมองขึ้นมา ก็เพราะในแต่ละตัว 
นั้นมีตัณหา มานะ ท่ฏฐิ เกิดแทรกเข้ามาในระหว่างแล้วนักปฏิบัติไม่รู้เท่าทัน จึงหลงในความรู้สึกนั้นๆ 
ต่อเมื่อเกิดญาณปัญญาขึ้นมารับรู้แล้วปล่อยวางได้ทัน ก็กลายเป็นผลของวิปัสสนา แต่ตัวที่ ๑๐ ศึอนิกกันติ 
นั้น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังชักใยให้ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เข้ามาทำให้เป็นวิปัสสนู 

นี่ศึอลักษณะของวิปัสสนาตัวจริง ใครเคยเป็นตัวไหนก็จะรู้เอง ความจริงวิปัสสนูปกิเลส หลวง 
พ่อเทียนท่านเปรียบเหมือนนํ้าขุ่นที่ปนออกมากับนํ้าโส เมื่อเราขุดบ่อนํ้าใหม่ๆ เมื่อพบนํ้าแล้ว นํ้าที่ออกมาที 
แรกจะขุ่นข้นด้วยตะกอน เลน ตม ที่ติดอยู่ข้างๆ บ่อ เราจะติ'องตักนั้านั้'นทีงไปๆ จนกว่านํ้าจะใสจนกวน 
แล้วไม่ขุ่นอีก นั้นแหละจึงหยุดตัก ฉันใด การปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติก็ทำอย่างนั้น 

คือในระยะแรกของการปฏิบัติ พยายามสลัดความคิดออกไปๆ ไม , ว่าความคิดนั้นดีหรือไม , ดีก็ตาม 
ตัดทั้งไปก่อนมุ่งหน้าจับความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวอย่างเดียว แต่ความคิดมันทำหน้าที่คิดของมันเรื่อยไป 
เราก็สลัดมันออก เหมือนเราตักนั้าขุ่นออก เพราะนั้าที่ออกมาครั้งแรกจากตานั้านั้นมันจะเป็นนั้า 1 ใสเสมอ 
จิตเราเดิมแท้ก็เช่นกันมันเป็นจิตบริสุทธิสะอาด ต่อเมื่อถูกกระทบแล้วจากอายตนะภายนอกและภายใน จิต 
นั้นขาดการพ่กพ่น ขาดการสตับ เป็นจึฅที่ขาดสติปัญญาเข้าไปอบรม ขาดศีลสมาธิเข้าไปรักบา จิตนั้นจึง 
ลูกอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เข้าปรุงแต่งให้เป็นไปตาม จิตนั้นจึงขุ่นมัวด้วยอำนาจของกุศลกรรมบ้าง 



อกุศลกรรมบ้าง ต่อเมื่อจิตนั้นเกิดญาณปัญญา เพราะถูกนำมาอบรม ฟิกฝนให้บ!สุทธิด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา อันมีสติปัฏฐานสี่เป็นประธานพร้อมด้วยองค์ธรรมต่างๆ ที่ประกอบกันเข้า จิตนั้นก็สะอาดบ!สุทธิ 
เป็นศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ ไม , เป็นขันธ์ห้า ของอุปทานอีกต่อไป 

ความเป็นปรมัตถ์ในแบบเคลื่อนไหว 

เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเห็นจิตเห็นใจนั้น ต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดจากสัมมาสติหรือสติปัฏ 
ฐานสี่เท่านั้น ไม , ใช้สติสัมปชัญญะที่นึกคิดเทียบเคียงเอาตามอาการ แต่เป็นตัวสติที่มัน “เป็น” เอง 
หลังจากได้ปฏิบัติเจ!ญสตึมาจน เห็น รู้ เข้าใจ สติตามความเป็นจ!ง หรือ ประจักษ์แข้ง ตัวสติด้วยตนเอง 
ไม่โน้มใจเชื่อตามตำราหรือครูอาจารย์พูด ลักษณะที่เป็นเองของสติทำให้รู้จักรูปนามจนหมดทุกแง่ทุกมุม 
ไม่สงสัยความเป็นไปของรูปนาม และสติลักษณะนี้ จะไม่ลืมรูปนามอย่างเด็ดขาด และจะเข้าใจอารมณ์ที่ 
อยู่ในกลุ่มของรูปนามไปตลอดสาย เรียกว่าจบอารมณ์รูปนาม และนามรูป และเริ่มเข้าใจปรมัตถ์เบื้องต้น 
การเข้าใจปรมัตถ์เบื้องต้น เกิดจากการผ่านอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในรูปและในนามอย่าง 
ชำนาญ ชนิดว่าจะไม่หลงใหลในรูปและนามอย่างแน่นอน ความที่จิตไต้คลุกคลี สอดส่อง พิจารณาเพ่ง 
พินิจ ในรูปนามอย่างทะลุปรูโปร่งอย่างต่อเมื่องยาวนานนี้เอง หลวงพ่อเทียน ท่านเรียกว่า “ฌาน” ตาม 
ภาษาของท่าน ฌาน แปลว่าคลุกคลี เข้าไปคู เข้าไปเพ่ง แนบสนิทภายในใจเพราะเมื่อจิตไปอยู่กับรูปนาม 
ปัจจุบันตลอดเวลาแล้ว จิตก็สิ้นการปรุงแต่งเป็นวิตกวิจาร ปล่อยวางในปีติและสุข จิตเป็นเอกัคคตา คือ 
เป็นหนึ่ง ละสุขและทุกข์ เหลือแต่สติและอุเบกขาอยู่ประจำอารมณ์ แต่ฌานเช่นนี้แตกต่างจากรูปแบบที่ 
เข้าใจกันทั่วไป คือเป็นฌานที่เข้าออก , ใต้ตลอดเวลา ไม่ต้องไปนั่งหลับตา หรือนั่งตัวแข็งใดๆ ทั้งสิ้น แต่ 
เป็นฌานอยู่ในขณะพูดเข้าใจอารมณ์ที่อยู่ในกลุ่มของรูปนามไปตลอดสาย เรียกว่าจบ ไม่ต้องบังคับหรือ 
ระมัดระวังใดๆ แต่ตัวญาฌนั่นมันจะบังตับตัวมันเอง มันจะรักบาตัวมันเอง อันนี้มันเป็นกฏของธรรมชาติ 
มันเกิดเป็น “วสี” คือเกิดความชำนาญ คล่องแคลำ เป็นอัตโนมัติ 

เมื่อจิตไต้สัมผัสคลุกคลีอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้นานเข้าๆ ปัญญาญาณก็เกิด (วิปัสสนาญาณ หลวงพ่อ 
เทียนไม่ค่อยใช้ เพราะไม่ชำนาญในทางป!ยัติมาก่อน) ตัวปัญญาญาณชนิดนี้เองที่เข้าไปสัมผัสตัวจิตตัว เอ 
ชนิดเดิมแท้ บริสุทธิ เป็นเอง ประกอบด้วยคืล สมาธิ ปัญญา ที่ถูกสัมมาสติอบรมมาดิแล้ว ก็เริ่มเห็นแจ้ง 
รู้จ!งในธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ควรเห็น คือการเห็นนรกสวรรค์ บุญ บาป กุศล อกุศล สมถะ วิปัสสนา 
ตามความเป็นจ!ง เห็นขันธ์ห้า เห็นอ!ยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิท้ปีปัจจยตา ตามความเป็นจ!ง ชนิด 
ไม , สงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกต่อไป 

มีอะไรในปรมัตถ์ 

การเห็นปรมัตถ์มี ๒ ช่วงคือปรมัตถ์เบื้องต้น คือรู้จัก “วัตถุ ปรมัตถ์ อาการ” (เป็นศัพท์เฉพาะที่ 
หลวงพ่อเทียนบัญญัติ) หลังจากแจ่มแจ้งเรื่องของสมมุติแล้ว ไม่สงสัยในเรื่องตัวตน (สักกายทิฏฐิ) ไม่ 
สงสัยเรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่สงสัยเรื่องบุญ บาป นรก สวรรค์ ชาตินี้ ชาติหน้า 
(วิจิกิจฉา) ไม่สงสัยเรื่องสิ่งศักดิสิทธิ ความขลังคงกระพัน ไม่ติดในคุณงามความดิในตนเอง และไม่ 
เคลิบเคลิ้มหลงใหลในวาสนาบารมีหรือคุณวิเฅบของผู้อน เพราะเห็นความเป็นธรรมดา รู้เหตุรู้ผลของสิ่ง 
เหล่านี้อย่างนั่นใจ (สีลัพพตปรามาส) สำหรับผู้ที่เคยติดสิ่งเสพติดมาก่อน ไม , ว่าชนิดหรือแบบใหนก็ตาม 
ต้องเลิก ละให้หมด ไม่ว่าจะเป็นหมาก บุหรี่ ยานัตถ์ กาแฟ ฯลฯ ตลอดถึงยาบ้ายาขยันทุกชนิด ความจ!ง 
สิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถทั้งได้ ตั้งแต่เห็นรูปเห็นนามครั้งแรก แตกเป็นที่น่าแปลกใจว่า พระเกจิอาจารย์ 



ทางวิป็สสนาบางท่าน ยังเลิกละสิ่งเสพติดแบบหยาบๆ ยังไม่ได้ แต่สอนวิป็สสนาจนเป็นระดับอาจารย์ อัน 
นี้มันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียว 

การรู้ปรมัตถ์ วัตถุ อาการ เป็นการได้ด้นทางของวิปัสสนาแบบหลวงพ่อเทียน หรือว่าตามปริยัติ 
เรียกว่า ไต้ด้นทางอริยมรรคครั้งแรก เป็นการจบอารมณ์สมถและอารมณ์รูปนาม ต่อแต่นี้จะเป็นทาง 
วิปัสสนาโดยตรง จะไม่หลงเอาความสงบแบบฤๅป็ชีไพร หรือแบบพราหมฌํเข้ามาผูกมัดตนเองต่อไป ไม่ 
หลงติดการเสพสุขโนสมาธิแบบต่างๆ ไม่หลงงมงายโนอำนาจของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ ในสมาธิจิตที่เคยมีมา 
เรียกว่าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นพอสมควร จะไม่ลูกอำนาจลึกลับทางจิตระดับต่างๆ หลอกหลอนอิกต่อไป 


ปรมัตถ์แท้ย่อมรักษาตัวมันเอง 

สิ่งที่รู้อย่างชัดเจนต่อมาก็คือ เห็นแจ้งในอำนาจของ ราคะ โทสะ โมหะ (โลภ โกรธ หลง) ตาม 
ความเป็นจริงสามารถเลิก ละ เบาบางได้ตามลำดับ ตัณหามานะทิฏฐิก็อ่อนตัวลงตามลำดับอวิชชา ตันหา 
อุปาทาน กรรม ก็ปรากฏชัดในวิถีจิต สามารถระลึกรู้และสลัดทิ้งได้ ไม , ถูกมันครอบงำปันป่วนให้เป็นทุกข์ 
เหมือนก่อน แต่ยังไม่ขาดโดยทันทีตามภาษาปริยัติที่รู้จักกันโดยทั่วไปเรียกว่า “จิตตกกระแส” เมื่อมาถึง 
ตรงนี้ เราก็ยังไม , ทิ้งการปฏิบัติ การทำความเพียรก็เป็นไปอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ได้อารมณ์ไม่ขาดสาย 
อินทรีย์ห้าก็เข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม จิตจึงจะมีการเฝ็าลูตัวมันอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ใช่การเพ่ง ไม , ใช่การกดข่ม 
หรือการมุ่งหวังใดๆ แต่เป็นความเข้าใจในทิศทางตามหลักของอริยมรรคมีองค์แปด เมื่อรู้ว่าทางนี้เป็นทาง 
ตรงที่นำไปสู่การดับสนิทของสังขารทั้งหลาย เป็นทางเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นทางสลัดคืนราคะ 
โทสะ โมหะ เมื่อจิตถึงความสมดุลย์พอเหมาะพอดีในวันใดวันหนึ่ง ก็เกิดภาวะที่แปลกประหลาดอีกครั้ง 
หนึ่งคือ “ประจักย์แจ้งการเกิดดับ” 


การเห็นการเกิดลับ 

การเห็นการเกิดดับในอาการลับ คือเห็นอาการดับในอาการเกิด ดูจะลูกและใกล้เคียงในภาษา 
อาการเกิดดับแบบเคลื่อนไหวเพราะศัพท์นี้มาจากศัพท์ในคัมภีร์ว่า “จุฅูปปาฅญาญ” คือ แปลว่า รู้อาการดับ 
ที่เกิดขื้นแล้ว หรือรู้อาการดับที่ปรากฏแล้ว แต่นักวิปัสสนามักแปลกันว่า รู้อาการเกิด-ดับ มันอาจจะลูกใน 
แง่สมมุติภาษา แต่ตามทัศนะของผู้บรรยายที่เคยประสบมาและตามความเป็นจริงแล้ว อาการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป เป็นอาการของสังขารธรรม ในที่นี้หมายถึงการปรุงแต่งของความคิด มันเป็นขบวนการตาม 
ธรรมชาติของขันธ์ห้า เราจะกำหนดรู้หรือไม , กำหนดรู้ มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น 

กำหนดรู้อาการเกิดลับในวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว ไม่ได้หมายลึงกำหนดรู้อาการเกิดดับทาง 
ความคิดหรือสังขารธรรม แต่เป็นอาการปรากฏอย่างชัดเจนของอาการดับ อาการสิ้น อาการขาดไป อาการ 
สลายตัว อาการหด อาการจืดจาง ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ล้าอาการอันนี้เกิดขึ้นแล้ว มีผลทำให้ 
“จิตเปลี่ยน” อาการที่จิตเปลี่ยน อาจจะปรากฏหลายครั้งต่อเนื่องกัน หลวงพ่อเทียนท่านอุปมาอาการอันนี้ 
ไว้ว่า เหมือนกับเราเอาเชือกมัดติดเสาสองด้นแล้วตัดตรงกลาง มันเกิดการขาดแล้วต่อกันไม , ติดอีก หรือ 
เหมือนกับเราเอามือกดลงตรงสะโพกเด็กอ่อนที่มีเลือดแดงกํ่า เมื่อลูกกด มันจะจืดขาวตรงที่กด หรือ 
เหมือนกับเราถือนี้าเด้าที่มีนี้าเต็มไปดีๆ มันเกิดหลุดมือแตก 

เป็นอาการหลุดหล่นของอาการปรุงแต่งหรืออาการอึดอัด เพราะความยึดถือมันแตกสลายลงอย่าง 
รุนแรง เพราะมีอาการทางกายสามารถรู้สึกได้กับการเปลี่ยนแปลง ไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่เคยเป็น 
เช่นนั้นมาก่อน มันเป็นอาการเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ ล้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ การประจักษ์ 



แจ้งการเกิด-ดับ ก็คือการเกิดขึ้นของโลกุตตรจิต และการตับไปของโลกิยจิต การเดินทางของโลกิยจิตมัน 
มาถึงจุดสิ้นสุด ด้วยอำนาจของความเพียรที่อยู่ในเลันทางอริยมรรคมาตลอดสาย ตามศัพท์ทางคัมภีร์ท่าน 
เรียกว่า “มัคคสมังคี” คือการทำงานกันอย่างพรั่งพร้อม พอดิบพอดิ ของมรรคทั้งแปดคือ อริยมรรคเป็น 
ความพร้อมที่เกิดขึ้นเหมือนบังเอิญ เพราะผู้ปฏิบัติไม่สามารถกำหนดเวลารู้ สถานที่รู้'ใต้ เรามีหน้าที่ท่า 
ความเพียรอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเท่านั้น เสมือนผลไม้บางชนิดที่แก่จัดๆ แล้ว เมื่อลูกแดดเผาจนถึงจุด 
หนึ่งแล้วมันแตกออกมา กระเด็นไปในคนละทิศคนละทาง หลังจากนั้นเมล็ดใดตกอยู่ 1 ใกล้นั้ามันก็จะงอก 
ต่อไป ฉันใด จิตที่ประจักษ์ต่อการเกิดดับก็ฉันนั้น แต่สมมุติภาษาไม่อาจจะขยายปรมัตถภาษาให้จบสิ้นได้ 
ท่าไต้โดยอย่างมากก็ลุปมาให้เห็นภาพพจน์เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วมันนำมากล่าวไม่ได้ เพราะธรรม 
เป็นภาวะที่ต้องรู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง แต่การสื่อกันด้วยสมมุติภาษาก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้าง 
ศรัทธาเบื้องด้นเท่านั้น 


อาการเกิดดับที่เป็นจริง 

เมื่อภาวะอาการเกิด-ดับปรากฏแล้ว เราไต้ภาวะจิตที่ใหม่เอี่ยมที่เราเคยมีมา กลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
แต่การปรากฏจิตเติมแท้คราวนี้มันจะไม่จากเราไปอีก สมัยเด็กๆ เราเคยมีจิตดวงนี้แต่เนื่องด้วยไม , มีการ 
รักษา และไม่มีปัญญาที่ลูกต้องมาก่อน จิตดวงนี้ก็จะเลอะเลือนไปด้วยอำนาจของกิเลสที่มากระทบอยู่ใน 
กาลบางคราว และไม่มีการสดับ การ‘ฟิกอบรมในศีล สมาธิปัญญาตั้งแต่เล็กๆ จิตเดิมแท้ดวงนั้นก็เศร้า 
หมองไปเรื่อยๆ เมื่อโตขึ้นมา อาการไร้เดียงสา บริสุทธิ น่ารักของความเป็นเด็กดีก็เริ่มหายไป 

ท่านเปรียบเสมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ลูกเมฆหมอกบดบัง เมื่อเราได้พบหรือประจักษ์ต่อ 
การเกิดดับในการเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่อง ก็เหมือนได้จิตเดิมแท้กลับคืนมา การกลับคืนมาคราวนี้เป็นการ 
คืนมาอย่างถาวร และเป็นตัวของตัวเองโดยสิ้นเชิง ความจริงจิตเดิมแท้ของแต่ละคนมิได้หายไปไหน มัน 
คอยจะปรากฏตัวตลอดเวลา แต่เนื่องจากเราไม่รู้จักลักบฌะที่แท้จริงมาก่อน เมื่อเราได้มาศึกษาปฏิบัติตาม 
คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ทรงประจักษ์และนำมาเปิดเผยให้รู้และเข้าใจ เมื่อเราประพฤติ 
ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างถูกต้องบริบูรณ์แล้ว เราก็สามารถประจักษ์แจ้งเอากับจิตเติมแท้ตามที่ 
พระองค์ทรงชี้บอก สมัยที่เราระหกระเหินไปกับความดีความชั่วของการปรุงแต่งที่มากระทบเข้า เราก็เป็น 
ทุกข์ไปกับความดีบ้าง เป็นทุกข์ไปกับความชั่วบ้าง แต่จิตเติมแท้ที่ปรากฏหลังอาการเกิด-ดับปรากฏแล้ว 
มันจะไม่ระหกระเหินไปกับสังขารการปรุงแต่งอีกต่อไป จิตนี้จะกลายเป็นวิสังขาร ตามที่พระองค์ได้ตรัส 
ไว้ในปฐมอุทานบาทสุดท้ายว่า “วิสังขารฅตัง จิตตัง ตัฌหานัง ขยมัชฌคา” “จิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งความ 
สิ้นสุดแห่งตัณหา คือถึงซึ่งภาวะที่ไม่ปรุงแต่งอีกต่อไป (นิพ-พานจิต)” 

ดังนั้น จะเห็นว่า จิตที่ปรากฏเพราะประจักป การเกิดตับนั้น เป็นจิตที่หมดจดจากการปรุงแต่ง 
เป็นจิตหลุดพ้นจากความเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ทั้งปวงก็ถึงซึ่งความสิ้นสุด ถึงภาวะที่ตั้งอยู่ 
ไม่ได้ เหมือนไอนี้ากลางเปลวแดดที่แผดกล้า เหมือนเมล็ดพืชที่สลัดตัวออกจากเปลือก เมื่อลูกความร้อน 
เผาผลาญ หลังจากนั้นจิตก็สงบเยือกเย็น เป็นภาวะที่เบาสบาย คล่องแคล้วว่องไว สามารถอยู่ในโลกนี้โดย 
ไม่ต้องทุกข์ และสามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกไต้อย่างกว้างขวางสะดวกสบาย ชีวิตไม่เคยมีอุปสรรค 
ใดๆ อีกต่อไป 


จิตเปลี่ยนหลังอาการเกิด - ดับปรากฏ 



อาการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกนึกคิดเดิมๆ ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่ได้รู้จักรูปนามตามความเป็นจริง 
เป็นการเปลี่ยนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองจิตมาเปลี่ยนเมื่อเห็นวัตถุปรมัตถ์ อาการและครั้งที่สาม จิตจะเปลี่ยน 
อีกครั้ง เมื่ออาการเกิด-ดับปรากฏตามความเป็นจริง นี้พูดถึงการเปลี่ยนที่เป็นไปตามลำดับจะช้าหรือเร็ว 
ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติ อย่างหลวงพ่อเทียนท่านเล่าว่าอาการเปลี่ยนแปลงของท่าน 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เปลี่ยนแปลงในระยะ 
เพียงคืนเดียวเท่านั้น จากหัวคํ่าจนถึงสว่างของคืนวันขึ้น ๑๔ คํ่า®๕ คํ่า ของเดือนหก ก่อนพุทธปรินิพาน 
๔๕ ปี หรือประมาณ ๒๕๗๗ปีที่ผ่านมาแล้ว 

ความรู้อันสูงสุดที่เกิดขึ้น ก็คือมารู้จักจิตใจอย่างแจ่มแจ้งว่า อาสวธรรมทั้งหลายทั้งปวงบรรดามี 
ตัวไหนบ้างที่เหลืออยู่มากน้อยเท่าใด ในอาสวะสามคือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ สำหรับท่านผู้ 
มีอินทรีย์แก่กล้าถึงที่สุด สามารถจะทำลายอาสวะทั้งสามให้สิ้นไปหลังอาการเกิด-ดับปรากฏไม , นาน แต่ 
สำหรับผู้มีอินทรีย์ไม , แก่กล้าถึงที่สุด ก็ต้องมาทำอาสวะทั้งสามให้สิ้นไปเรื่อยๆ ตามกำลังอินทรีย์ของคน 
นั้นๆ อันนี้ว่ากันโดยเปรียบเทียบทางคัมภีร์ เพื่อให้เห็นขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งผู้บรรยายเองได้ผ่านเรื่อง 
ของปริยัติมาบ้างพอสมควร แต่หลวงพ่อเทียนท่านจะแสดงภาวะที่ท่านเป็นออกมา “เป็น” คำพูดธรรมดาๆ 
พื้นๆ ทำให้ง่ายแก่การเข้าใจ 

อาตมาเองกว่าจะเข้าใจภาษาของท่านได้ ต้องใช้เวลาคลุกคลีใกล้ชิดท่านเป็นเวลาหลายปี เพราะ 
ตนเองคุ้นแต่ภาษาตำรามาเป็นสิบๆ ปี เมื่อมาฟิงภาษาปรมัตถ์ ก็ไม่เข้าใจ คือสัมผัสไม , ได้ เพราะภาษา 
ปรมัตถ์นั้นเป็นสัมผัสภาษา คือนึกคิดค้นเดาเอาตามความคิดและอาการไม , ไต้ ธรรมะของท่านก็เช่นนั้น 
ต้องปฏิบัติตามวิธีของท่านให้ถูกต้องก่อน จึงจะเข้าใจ และการเข้าใจก็ไม , ใช่จะทำได้หมด ล้าจิตใจยังไม , 
เป็นภาวะ ก็เข้าใจเฉยๆ แต่ทุกข์ก็เกิดขึ้นเหมือนเติม อันนี้แทรกเข้ามาเพื่อทำความเข้าใจให้ชัด 


การทำลายอาสวะ เกิดขึ้นเมื่อใด 

อาการที่เป็นความเคยชิน เคยติด เคยคิด เคยทำ เคยพูดเป็นอาจิณ มันออกมาทางกายห้าง ทาง 
วาจาห้าง ทางใจบ้าง ออกมาโดยรู้สึกตัวบ้าง ไม , รู้สึกตัวห้าง ออกมาในทางดีห้าง ทางไม , ดีบ้าง รวมเรียกว่า 
“อาสวธรรม” ซึ่งแปลว่า “ไหลออก หรือนํ้าฝาดของจิตใจที่ไหลออกมาเป็นอาการ” เป็นกิเลสอย่างละเอียด 
ต้องใช้ปัญญาที่เป็นโลกุตตรปัญญาเท่านั้น จึงจะสามารถชำระขัดเกลา ทำลายอาสวธรรมได้ แน่นอนว่า 
โลถุตตรปัญญานั้นต้องถูกพัฒนามาจากสติปัฏฐานสี่เท่านั้น 

เพราะเมื่อสัมมาสติหรือสติปัฏฐานไต้รับการอบรมมาโดยลำดับ และผ่านอารมณ์เบื้องต้น คือ รูป 
นาม-นามรูป อย่างถูกต้อง อารมณ์ท่ามกลางคือ ปรมัตถ์และเบื้องสูงคือประจักษ์ต่ออาการเกิดดับที่เป็นจริง 
แล้ว ถึงจะมารู้จักอาสวะที่เป็นจริง มารู้จักเหตุเกิดอาสวะ การดับอาสวะ และรู้จักวิธีทางที่จะทำอาสวะให้ 
สิ้นไป อันนี้ เป็นศิลปะการทำลายกิเลสขั้นสูงสุด ต้องค่อยทำค่อยไป เพราะมาถึงขั้นนี้แล้ว ทุกข์อย่าง 
หยาบคือราคะ โทสะ โมหะ ไม , สามารถเข้ามารบกวนจิตใจได้อีกแล้ว และกิเลสอย่างกลางคือการติดใน 
อารมณ์สมาธิ การติดสงบในระดับต่างๆ (พรหมโลก) ไม่อาจชักจูงให้จิตหวนกลับไปเสพติดอีกไต้ เพราะ 
อำนาจของยถาภูตญาณ ที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านอารมณ์ปรมัตถ์ 

ดังนั้นการกระทำอาสวะให้สิ้นไปทีละเล็กละห้อยๆ เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่ต้องหมั่นฟิกฝน 
อบรมบ่มเพาะอินทรีย์ให้อินทรีย์เข้มแข็งถึงที่สุด ก็จะสามารถทำลายอาสวะตัวนี้ให้หมดไปโดยไม , ยากและ 
ไม , นาน แต่ในชั้นสาวกพุทธะมีห้อยท่านที่จะสามารถมีอินทรีย์เข้มแข็งขนาดท่านพระสารีบุตรและพระโมค 
คัลลานะ 



งานอันสุดท้าย 

งานอันสุดท้ายคือการทำลายอาสวะ เมื่อมารู้ถึงเรื่องของอาสวะที่เป็นจริง คือกามาสวะ ภวาสวะ 
และอวิชชาสวะแล้ว ภารกิจหนักๆ ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็เบาสบาย ไม'หนักหน่วง เพราะจิตลงตัว 
แล้ว กามาสวะ ไม , ได้หมายถึงกามารมณ์ขั้นหยาบอีกต่อไป แต่จะออกมาในรูปของความละเมียดละมัยทาง 
อารมณ์ ความพอใจในธรรมชาติ ในคุณงามความดี แต่เป็นเพียงพอใจ ไม , ยึดติด เพราะอำนาจยถาภูตญาณ 
คอยสอดส่องอยู่ ตามภาษาง่ายๆ ก็ศึอสติสัมปชัญญะมีมากพอที่จะครอบงำกิเลสหยาบๆ ได้แล้ว มาถึงขั้น 
นี้ ความเพียรในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะ ก็ไม่จำเป็นแล้ว แตกต้องทำเอาไว้เพื่อทรงธรรม หรือ 
เป็นตัวอย่างแก่นักปฏิบัติที่ยังไม , เข้มแข็ง 

ที่ว่าการขัดเกลาขั้นนี้เป็นศิลปะ ก็เพราะว่าเป็น การใช้สติ สมาธิ ปีญญา ให้เป็นประโยชน์ต่อ 
โลกและสังคมเพราะกิจของตนคือการดับทุกข์ในขันธ์ห้า ไม่หนักหนาเหมือนก่อนแล้ว บางท่านก็สามารถ 
ตัดอาสวธรรมหมดโดยสิ้นเชิง หมดภาระกิจที่จะขวนขวายให้แก่ตนเองต่อไป ไต้ทำปรมัตถประโยชน์ของ 
ตนเองสำเร็จแล้ว การมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ทำหน้าที่แจกของส่องตะเกียง ให้กับโลกสังคมตามอัตภาพทาง 
ป้ญญาบารมี 1 ของตนๆ บางท่านไม , ได้ขวนขวายป้ญญาบารมีทางช่วยเหลือชนทั่วไป ท่านก็ขวนขวายน้อย 
รักษาตนให้สงบตามอัตภาพ 

แต่ตามธรรมชาติแล้ว เมื่อจิตหมดสิ้นจากการครอบงำของอวิชชาอย่างแห้จริงแล้ว คือ สมาธิ 
ปีญญา จะมีพลานุภาพมากพอที่จะช่วยเหลือโลก และสังคมตามที่ท่านถนัดและประสบการณ์มาก่อน ท่าน 
จะไม่อยู่นิ่งเฉยดูดาย เมื่อเห็นผู้อื่นกำลังประสบทุกข์อันเกิดจากตัณหาอุปาทาน อันนี้เป็นงานอันเป็นศิลปะ 
แห่งการสิ้นทุกข์ และขอให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ เพื่อออกจากทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุก 
ประการ 



ภาคผนวก ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติ 


นํ้าเปลี่ยนใจปลา ความเพียรเปลี่ยนใจคน 


พระวัฒนา สุธมฺโม 

ตั้งแต่ผมอยู่วัดนี้ ชีวิตจิตใจผมมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ใจดี ใจสบาย ผมก็เตัวนะว่าผมดี อาจารย์นี่ 
อบรมทุกวัน บอกทุกวัน แต่ไม , ได้บอกตรงๆ อาจารย์จะบอกเป็นปริศนาแต่ผมจะรับเอาหมด ผมคิด มันจะ 
เข้าตัวเองนะโยมนะ เวลาอาจารย์เทศน์นี่ ท่านบอกให้ดูตัวเอง มันจะเหมือนผมไม , มีผิดเลยเวลาทำอะไรนี่ 

มาอยู่กับวัด กะว่าจะเอาซัก ๗-๘ วัน ก่อนเข้าพรรษานี่แหละ มาปฏิบัติธรรมไต้ ๗ วันนี่ผมก็ 
แปลกอยู่นะ เอาชนะความง่วงได้สัผ่านมาจนมันไม , อยากพูดกับใคร ทีนี้ผมจะหลีกตลอด เวลาเห็นพระเห็น 
อะไรผมจะหลีก 

แต่มันแปลกอีกมากๆ ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลง คือว่า คำพูดของผม มันจะหวานๆ มันจะ 
อ่อนลงนะ ผมไม่เคยพูดครับกับใคร แม้กระทั่งพ่อแม่ผมนะ ๘ วันเปลี่ยนผมแม้กระทั่งคำพูดนะ ผมไม , พูด 
เลยคำว่าครับกับใคร กับพี่ๆ ยกมือไหว้ผมก็ไม่เคย ไม่ได้คุยกันด้วยซํ้าไป ตื่นเช้ามารับแต่เงิน ไปไหนไป 
เลย ผมพูดกับครูบาที่บวชก่อนผมนะว่าครับ ผมก็งง ผมไม , ได้แกล้งทำ แต่มันออกมาเอง ผมไม , รู้ว่ามัน 
ออกมาได้ยังไงอ้าวแล้วกันพูดออกมาไต้ยังไง ผมก็ตกใจนะ มันมีอะไรแปลกๆ 

คิดว่าถึง ๗ วันนี่จะกลับลงไปบ้าน แต่พอตื่นเช้ามานะ เก็บกระเป้าเสื้อผ้า จะกลับบ้าน จะขอลา 
อาจารย์แล้ว เกิดไม่รู้เป็นไง ไม , กล้าลง ไม , กล้ามาลาอาจารย์ แต่ธรรมดาเก็บกระเป้ามาแล้ว ไม , เห็นอาจารย์ 
จะกลับเลย แต่ครั้งสุดท้ายนี่ไม , กล้า ทั้งที่คิดอยู่ว่าจะกลับไปเลยก็ได้นะแต่อาย ไม่อยากพูด ไม , อยากคุยกับ 
ใครน่ะ ก็เลยตัดสนใจกลับเข้าไปอีก ไปอยู่อีกคิดว่าวันสองวันจึงจะกลับ แต่ก็ปฏิบัติธรรมไป มันไม , 

เหนื่อยนะ จิตใจมันเฉยๆ จนกระทั่งครูบาสมยศนี่มา รู้สึกว่าจะมาเข้าพรรษาที่วัด กับคณะโยมหมออินทิรา 
จากกรุงเทพฯ ผมก็คิดว่าจะกลับวันนั้นเลย แต่เห็นว่าเขามาถวายสิ่งของ ผมก็เลยอยู่ช่วยอาจารย์ด้วย แต่ก็ 
ตัดสินใจไม , กลับอีก ไม่รู้เป็นไง 

ทีนี้'วันต่อมา ตอนเช้า อาจารย์เรียกผมไป ท่านอยากให้ผมบวช แต่ผมไม , ได้ยิน ผมจะเป็นคนหู 
ไม่ค่อยดี เพราะมันกระแทกของแข็งบ่อยส่วนบนนี่นะ ไม่ขวานก็ขวด ไม่ขวดก็ขวาน เราห้างเขาบ้างแลก 
กันนะโยม แต่ผมจะเจอบ่อยเพราะด่านหน้า เป็นผู้นำ เขาจะฆ่าก่อนใช่ไหมโยม เขาจะฆ่าผู้บัญชาการก่อน 
สมองหูจึงไม่ค่อยดี อาจารย์เรียก ผมก็เฉยเพราะผมไม , ไต้ยิน แต่กลับมาในศาลา อาจารย์บอก เอ้าคุณไข้ 
เมื่อกี้อาจารย์เรียกได้ยินไหม และผมก็เรียนท่านไปว่าหูผมไม่ค่อยดี ท่านก็บอกว่าบวชไหม ผมไม'อยากพูด 
นะโยมนะ แม้กระทั่งกับอาจารย์ ผมก็ไม่อยากพูดไม , รู้เป็นไง เมื่อก่อนเป็นคนพูดมาก แต่มาปฏิบัติธรรมนี่ 
ได้ ๒ อาทิตย์สุดท้ายก่อนจะเข้าพรรษา ผมก็ไม่อยากตอบอาจารย์ อยากอยู่เฉยๆ เพียงแต่คิดอยู่นะ ผมก็ 
บอกว่า เล้าอาจารย์ผมบวชแล้วนะครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองก็ไม่เป็นไร อาจารย์ว่า เดี๋ยวผมไปปรึกษาพี่ผมก่อน 
ว่าจะเอาไง ให้เขาจัดการเรื่องเครื่องบริขารการบวช ผมพูดไปโดยไม่รู้ตัว อาจารย์บอกไม , ต้องปรึกษาเดี๋ยว 
อาตมาจัดการเอง อาจารย์บอกให้ผมจัดเงียบๆ น่ะโยม ไม่ต้องให้เขารู้จักเลย เล้าอาจารย์ว่าไงก็ว่างั้นแหละ 
ผมก็คิดอย่างนั้น 

พออยู่ ๗ วันนี่ก็ปลงผม แล้วมาทั่งในศาลา ผมก็คุยกับอาจารย์ ผมเล่าให้ท่านฟิง อาจารย์ครับ ผม 
ไม , ร้เป็นไง สองอาทิตย์นี่ผมไม่อยากพดอยากคยกับใครเลยครับ อาจารย์บอกว่าเธอติดสมาธิ ผมก็ลืมแล้ว 



มันเหมือนคนตื่นนอน หลุดออกจากภวังค์ ทีนี้ประสาทเริ่มทำงานอีกแล้ว หัวผมโล้นแล้ว ผมตกใจ เล้า... 
ได้บวชเข้าพรรษา ๓ เดือน เล้า...ตาย คิดอยู่ในใจ ตายแท้ๆ ผมเจอภาคบังคับแล้วทีนี้ รู้ตัวแล้ว โอ๊ยตาย 
หลงกลแล้ว ผมคิดว่า ไม , ได้เราตัดสินใจไปแล้วก็ลองศึกษาจริงๆ จังๆ ดู อาจารย์คงเห็นว่าผมตั้งใจ ก็เลย 
ให้ผมศึกษาดูจริงๆ ว่าง่ายๆ อาจารย์เอาบุญให้ จะปฏิเสธก็ไม่ได้ โกนหัวแล้วนี่ เป็นไงเป็นกัน 

บวชมาได้ ๗ วันนี่แหละ ท่านให้ปฏิบัติอยู่ข้างนอกเดินจงกรม สร้างจังหวะอยู่ข้างนอก พระที่ 
บวชก่อนเขาเข้าเก็บอารมณ์ ต่อมาก็เปลี่ยนจัดคิวกันเข้าเก็บอารมณ์ ผมก็เข้ากับครูบา ๓ รูป เข้าเก็บอารมณ์ 
ครั้งแรก ๗ วัน 

ผมจะปรึกษาอาจารย์บ่อยๆ อะไรเกิดขึ้นผมจะวิ่งเข้าหาอาจารย์ มันเป็นอย่างงี่ๆ บางครั้งนึกอาย 
ท่านเหมือนกัน แต่เรายอมโง่ เราไม่รู้เราถาม บางครั้งรู้สึกมันมากเกินไป อาจารย์ครับผมเป็นอย่างนี้ 
อาจารย์ครับผมเป็นอย่างงั้น วันแรกนี่ข้างนอกก่อนเก็บอารมณ์ มันเกิดผิดปกตินะโยม ผมเดินจงกรมได้ 
อารมณ์ตั้ง ๒ โมงเช้าถึง ๔ โมงเย็น บางครั้งมันอยู่ในสภาวะที่มีความสุข เบาเนื้อเบาตัว มันไม่มีความคิด 
สบาย แต่วันที่ ๔ นี่มันจะง่วง มันแปลกที่มันง่วง เล้า ๓ วันให้หลังทำไมมันดีมาตลอด วันที่ ๔ ทำไมมัน 
ง่วงอย่างนี้ ง่วงขนาดเดินนี่สัมทั้งยืนเลย วูบเข้ามายังกับอะไรล้มทับเรานี่ทรุดลงไปเลยเหมือนกับโดนน๊อค 
เล้าตายแล้วทีนี้ ทำมาดีๆ หายหมดแล้ว ผมตัดสินใจลุกขึ้นวิ่งออกมาจากกุฏิ คิดได้แล้ง่วงยังไง คิดถึง 
อาจารย์ 

วันนั้นอาจารย์พาไปหาด้นไท้ หาต้นขี้เหล็กป่านี่แหละ คนอื่นจะเอาเสียมไป ผมเอาไปแต่จะวาง 
เอาไว้ไม่ได้เอาไปใช้ด้วย อาจารย์ก็ชี้ 1 ให้ ด้นขี้เหล็กป่ามันมีด้นใหญ่ ด้นเล็ก แต่ผมไปดึงเอา ต้องใช้แรง 
มากเพราะดินมันเหนียว ไปดึงด้นเล็กมันก็ขึ้นอยู่ แต่พอไปดึงด้นใหญ่มันก็ไม่ขึ้น ตอนที่ไปดึงรู้สึกง่วงเลย 
ดึงไม่ออก แต่พอดึงใช้แรงมากเหงื่อแตกออก คิดถึงการกระทำเมื่อวันก่อน คิดถึงอาจารย์ ท่านต้องบอก 
ปริศนาธรรมแน่ๆ ผมคิด ผมง่วงมากผมเลยไปจับต้นไท้ข้างๆ กุฏิต้นประมาณสัก ๓ นิ้ว ตัดสินใจดึง เอา 
หมดแรงเลย ปีดทีเดียว โอ๊ยยังกะหลุดออกจากโลก ผมพูดจริงๆ เล้าเป็นอะไรมันสว่างจ้าแจ้งออกมาเลยนะ 
ผมก็งงตัวเองเล้าเป็นอย่างนี้ไดัไง ตั้งแต่เกิดมานะโยม ยังไม , เคยเจอสภาวะอย่างนี้เลย นิ่ง ใจมันนิ่ง กายมัน 
นิ่ง เฉยๆ เบาสบาย ผมว่าอะไรน้อทีนี้ ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆ ตั้งแต่มานี่ ตั้งแต่บวชนี่ มีอะไรแปลกๆ 
อยู่เรื่อยเกือบทุกวันแน่ะโยม 

ผมยังไม่บอกให้อาจารย์ ยังไม , บอกให้เพื่อนครูบานะ ผมกลัวมันหาย แต่เก็บความดีใจไว้อยู่ในใจ 
มันต้องมีอะไรลึกๆ อยู่ในนี้อีก เพราะไม่เคยเจอสภาพอย่างนี้มาก่อนเลย มันเป็นความสุข ตื่นเช้ามาอาจารย์ 
พาไปซ่อมกุฏิ วันนั้นโยมเจริญชัยมาช่วยด้วย ผมทำงานไปด้วยกำหนดสติไปด้วย กำหนดที่นิ้วที่อะไรผม 
จะทำตลอด แต่ว่ามันไม , ถึงกับให้มันต่อเนื่อง แต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยๆ ก็ทำน่ะโยม แท้จะเป็นกำหนดรู้ 
แบบสัญญาก็ตาม ผมคิดอย่างนั้นนะ พยายามกำหนด ไม , ต่อเนื่องก็ช่าง แต่ให้กำหนดอยู่ตลอด 

ขณะทำงานอยู่ ผมเห็นอาจารย์คุยกับครูบา ผมก็เลยเรียนถามท่านว่า อาจารย์ครับ เมื่อวานนี้ผม 
ง่วงมาก แต่พอไปดึงด้นไท้ ขณะที่ดึง ผมไม่รู้เป็นไง ใจสว่างออกมาเลย ผมเหลียวดูอาจารย์ อาจารย์ยิ้ม 
แต่อาจารย์ไม , ได้พูดอะไรนะ อาจารย์พูดว่าเดี๋ยวมันก็หายไป เล้า ผมก็นึกเสียใจ แต่มันก็หายไปจริงๆ 
นี่ผมลืมบอกโยมไปนะ ก่อนที่ผมจะเห็นนี่มันไม , ใช่ธรรมดา ไม , ใช่อย่างที่คุณโยมทำนี่นะ นึก 
อยากไปไหนก็ไป อยากคุยกันก็คุย อยากฉันอยากอะไรก็เดินไปเคี้ยว ไม่มี ผมไม , มี อาจารย์พาฉันครั้งเดียว 
ผมก็ครั้งเดียว บางครั้งผมก็ไม่ฉันเลย แต่นมกาแฟจะไม่ฉันเด็ดขาด อาจารย์บอกวลาไปลงอุโบสถนี้ ล้าวัน 
ไหนมีกาแฟผมจะไม , ฉันเลย ผมจะจำตลอด อาจารย์บอกอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม มันจะเป็นพวกสาร 
กระตุ้น มันจะทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง มันคุมสติไม , ค่อยไต้ 



ผมเดินจงกรมนี่ บางครั้งถึงขนาดคลานเอานะโยม แต่มันสนุกนะ ผมบอกตัวเองตายให้มันตาย 
ไปเลย คนเรามันต้องตายอยู่แล้วนี่ ตายในสนามรบ เราเป็นนักรบนะนี่ ตายในสนามรบยังดีกว่า คนเขา 
สรรเสริญ คนเขาสาปแช่งเรามาก ก็ให้เขาสรรเสริญเราบ้าง เล้า ครูบาไจ้ตายในสนามเดินจงกรม อย่าง 
น้อยๆ ก็ดังล่ะ วัดโสมพนัสนี่ ผมคิดอย่างนั้นนะ ผมว่าตายสมศักดิศรีคิดอย่างนั้นจริงๆ เวลาเกิดทุกข์ 
ขึ้นมา ผมไม่ถอย สู[สุดสุด จริงๆ ใจตอนนั้นอย่าว่าแต่ร้อยเลยเกินร้อยน่ะ สร้างจังหวะขามันเหน็บจะกิน 
ให้มันกินไปให้มันขาดลง ขาดเป็นขาด ตายเป็นตาย นะโยม ให้มันหลุดออกเลย ผมบอกเดินกัดฟิน มัน 
ปวดเท้าไหนยิ่งทำแรง จนมันเบา จนมันหายไปเอง เย้ามันเบามันหายไปเองก็เป็นนะโยมไล้ความเจ็บปวด 
แต่ที่มันไม , หายเพราะอะไร เราเลิกก่อนเรายังไปไม , ถึง 

ระวังอย่าให้กิเลสมันหลอกเรา อย่าเอาใจไปข้องแวะกับมัน เดิมให้มัน แต่งให้มัน ทำให้มันตาย 
ไปเลย ผมทำนะไม่ตายทีแรกมันคิดนะนี่เป็นความคิด พรุ่งนี้เช้าคงลุกไม , ได้ตายแท้ๆ ไปบิณฑบาตไม , ไต้ 
มันเหมือนกับบุคคล ๒ คนอยู่ในตัว ตายเป็นตายบิณฑบาตไม , ได้ ไม , ต้องฉันผมบอกตัวเองอย่างนั้น พอตื่น 
ตอนเช้าเบาสบาย ลุกขึ้นมาก็กระปรั้กระเปร , าเหมือนเดิม กินนั้าจั้น เหมือนลูกข่างอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆ 
ทำมาเรื่อยๆ ทำต่อเนื่อง เวลาได้อารมณ์ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ช่วงก่อนไปอาบนั้าทุกวันนะ ๓ วัน 
นั้าตาตก 1 ใน ผมบอกตรงๆ มันไหลไม , ออก บอกอาจารย์ ผมตายแน่ๆ ไปอาบนั้าไสัคลานไป มันเหนื่อยแต่ 
ว่ามันรักที่จะทำ ฟิงอาจารย์พูด ผมก็มีกำลัง 1 ใจจะสู; ส้จริงๆ นะ ผมยอมรับตัวเองไม่คิดว่าจะทำไต้ขนาดนี้ 
ผมเคยเรียนท่านอาจารย์ไป ผมคงหมดโอกาสแล้วผมคงตายบอกตรงๆ ผมนอน 1 ในห้องนั้า ความคิดมันบอก 
ไม่ใช่ใจผมหรอก ทรมานอย่างนี้ผมคงไมมโอกาสแล้ว วันที่ ๓ ที่ ๔ เข้าไปแล้ว แต่ล้าเก็บอารมณ์นี้มันจะ 
คล้ายๆ กัน คือจะได้อารมณ์รู้ตัวตลอด ประมาณวันที่ ๓ ผมจะได้อารมณ์แล้ว เริ่มได้อารมณ์ ๔ โมง เข้า 
เก็บอารมณ์ต่อก็ไดัอารมณ์อีก เรื่องของการทำความเพียร ทำจนไม่รู้จะอธิบายยังไง ประเภททำนะนี่ไม , ได้ 
หยุดหายใจเลยแหละ 

อาจารย์ให้ทำงาน สุขภาพผมไม่ค่อยจะแข็งแรง เลยไม , ค่อยได้ทำ ท่านให้ไปรื้อกุฏิ ๒ หลังกับ 
พระอีก๒รูป ครูบาป้องกับครูบาแข้ว ทำงานไต้ ๓วัน หงุดหงิด ไม่รู้วันนั้นเป็นยังไง อารมณ์ไม่ดี รู้ว่า 
มันโกรธ มันหงุดหงิด แต่รู้สึกมันแปลก ทีแรกผมมั่นใจว่ามันป่วยแน่ๆ มันอ่อนเพลียยังไงไม , รู้ ก็อาจารย์ 
ท่านให้ไปเอาปูนนี่แหละ ผมแบกแล้วโยนใส่ลงไปในรถเข็น มันแตกทีนี้นึกโมโห แต่ครูบาป้องให้ครูบา 
แข้วบอก เอาไว้ที่เดิมอย่าให้มันตกลงพื้นดิน รู้ตัวเองว่ามันโกรธ ทิ้งมันไปเลยผมบอก ครูบาป้องบอกว่า 
เราทิ้งมันไต้อยู่แต่ว่าเกรงใจอาจารย์นะ อาจารย์นี่ท่านจะสอนให้เรารู้จักประหยัด ให้เห็นคุณค่าของข้าวของ 
เครื่องใช้ในวัดในวา ผมรู้ตัวเองว่าโกรธ ผมกลับมา มาดูตัวเองดูความโกรธ ไม่ไหวเพลียนอน อาจารย์ก็ 
เลยพาไปหาหมอ หมอว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ทีนี้ทรุด ใจมันไม่อยู่กับรูปกับนามแล้ว มันไปกับโรคแล้วทีนี้ 
โอ๊ยตาย ผมบอกตายแท้ๆ อาจารย์ก็เลยไปให้อารมณ์ บอกว่า “ให้มีสติดูใจของเรา อย่าไปเหงากับโรค” 

วันที่จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในตัวเองอีกครั้ง คือเมื่อได้เก็บอารมณ์ครั้งที่ ๓ ตอนเก็บอารมณ์ครั้ง 
ที่สอง ง่วงก็ง่วง ทีนี้ผมกำหนดรู้ เดินขึ้นมาจะเข้าห้องนั้า เห็นอาจารย์พอดี อาจารย์เห็นผม อาจารย์ก็หลบ 
ไป ผมเห็นอาจารย์ถือถุงย่าม แสดงว่าท่านจะออกไปทำธุระนอกวัด 

ผมลืมบอกไป ผมนี่ล้าได้ยินอาจารย์ออกนอกวัด ผมจะระวังตัวตลอด จะไม่ตามใจตัวเอง 
พยายามบอกตัวเอง อาจารย์ไม่อยู่ ไม , มีคนดูแลแล้ว ต้องระวังตัวเองไม , ให้หลงไปกับกิเลส นักปฏิบัติ 
ส่วนมากเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่มันจะทำตามใจ มันไม่กลัวอยากฉันอะไรก็ฉันอย่างนั้น แต่ผมได้ระวังตัว 
ตลอด เก็บอารมณ์ วันนั้นเดินกลับไปหายง่วงเลย นี่ล้าเราศรัทธาครูบาอาจารย์ มันจะเกิดความคิดที่ละเอียด 
ช่วยเราแล้ทุกข์ได้อีกทางหนึ่ง 



พอกลับเข้าไปอีก ทำอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆ นี่ละ เหนื่อยจะตายแล้ว โอ๊ยไม , ไหวแล้ว รู้จักแล้ว 
ตาย ล้าขืนทำต่อไป ไม่ไหว อาบนาดีกว่า เหนื่อยเพลียไปหมด รู้สึกร่างกายมันจะรับไม , ไหวแล้ว ก็ทรุด 
ตัวในห้องนํ้าแสัวก็จับขันนํ้า ยกเกือบจะไม , ขึ้น เอามาราดตัว ประมาณ ๔-๕ ขันนี่แหละ เช็ดตัวยังไม่แห้ง 
เลย ผมแปลกใจ อ้อมันเป็นอะไร มันเกิดขึ้นกับผมอีก มันเกิดสว่างว๊าบขึ้นมาข้างในใจ เหมือนกับตอนที่ 
ผมไปดึงต้นไม้ มันเป็นอย่างนี้อีก ทีนี้มันเป็นนานนะโยม เป็นนานมากเลย แล้วผมก็เห็นความคิดนี่ 
แล่นๆๆ ผ่านไปเลย มันไม , มาแวะเลยกับจิตกับใจเรานี่ กับกายกับใจเราเบาเย็น โอ้ผมปลื้มใจมาก ความคิด 
เมื่อก่อนมันอยู่กับเรา ไม , รู้มันหลุดออกไปได้ไงจิตสะอาดใจโล่ง ความคิดไม , เกิด ความทุกข์ไม , มี กับกาย 
กับใจเรามันอยู่เฉยๆ มาเดินจงกรมก็ย้งเหมือนเดิม นั่งสร้างจังหวะก็เป็นเหมือนเดิม อ้าวมันอะไรห้อผมว่า 
นั่งอยู่ในเก้าอี้เฉยๆ สร้างจังหวะกำหนดรู้ดู ความคิดมันไปก็เห็นเฉยๆ ผมภูมิใจจริงๆ ตอนนี้ไม , ดีใจ แต่ใจ 
ดี อ้นนี้หรือที่เรียกว่าสภาวะอารมณ์รูปนาม คิดอยู่ในใจ ที่อาจารย์ว่ารูปนาม ใช่แน่ๆ แล้ว จู่ๆ อาจารย์ 
โผล่มา ผมไม , รู้นะท่านมาตอนไหน เก้าครูบาไข้รูปนามชัดมั้ย อาจารย์ถามผมก็ตอบไปเลยนะ ผมนั่นใจว่า 
มันชัด แล้วอาจารย์ก็พูดไม , กี่ประโยคอาจารย์ก็ไป ผมภูมิใจมากนะโยมนะ วันนั้นวันที่ ๒๓ กรกฎา ๑๓ คํ่า 
นี่แหละ ข้างแรมตอนเที่ยงวัน 

ตอนเช้านี่ผมตื่นดีหนึ่ง มาเดินจงกรม โอ้รู้สึกภูมิใจที่สุด รูปนามมันเป็นอย่างอี้ อาจารย์บอกอย่า 
สนใจมันมากนะ เอาสติมาดูความคิด เอาสติมาดูอยู่กับรูปนามสัก ๓๐ "/อ เอามาดูความคิดสัก ๗๐ "/อ ทีนี้ ผม 
ก็ไม , อยากดู ผมเจอแล้วผมไม , อยากเอาไปใช้ ผมคิด แต่มันหายไปเองนะโยม ผมมาบอกอาจารย์ตอนเช้า 
อาจารย์ครับมันหายไปแล้วอารมณ์รูปนามผม “ไม่เป็นไร” เดี๋ยวมันก็กลับมาอีก อ้าความเพียรเรามี อาจารย์ 
บอก 

แต่มันเป็นอย่างอี้ มันจะเปลี่ยนนะโยม จิต 1 ใจเราจะเปลี่ยนพลิกแปีบเลย ทีนี้มันอยากทำความดี 
มันอยากทำดี พูดดี คิดดี มันรู้หมด มันเห็นหมดความดี ความคิดนี่มันคิดดีมันก็เห็น มันยังกะมีตัวเรา ๒- 
๓ คน ความโกรธ ความโลภ ความคิดดี ทำดีปีะรู้ไปหมดรู้ ชีวิตผมนี่แบบไต้ขึ้นสวรรค์แล้วโยม มันโกรธ 
ผมก็รู้มันโกรธ มันเกลียดผมก็รู้มันเกลียด มันศึดดีผมก็รู้ ผมก็ไปหาอาจารย์เรียนให้ท่านทราบ 

อาจารย์บอกอย่าไปทำตามมันนะ พยายามอยู่กับการเดินจงกรม สร้างจังหวะ เพราะว่าไอ้นี่มันก็ 
เป็นกิเลส กิเลสก็ยอมน่ะโยม ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน ผมคิดอยู่ในใจ กิเลสก็ช่าง ผมก็จะทำ เพราะว่า 
การที่คนเรามันคิดดี ทำดี พูดดี คนเราก็เจริญแล้วใช่ไหม เมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นนี่ แต่ทีนี้ต่อมามันก็เริ่มดี 
ขึ้นๆ 

จิตผมมันเป็นอย่างไรผมรู้ตัวนะโยม นิสัยใจคอผมเริ่มเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเก็บ 
อารมณ์ ๓ ครั้งที่ผ่านไป ผมว่ามันได้อะไรมาเยอะแยะเลย อาจารย์จะไปให้คำแนะนำ ไปให้กำลังใจตลอด 
แต่ก่อนผมเองก็เป็นคนเข้าอารมณ์เคยโกรธใครแล้วนี่ ผมบอกตรงๆ นะ อ้าใครพูดให้หรือไม , พอใจใครนี่ 
ผมทำเลยนะโยม ไม , ว่าครูบาอาจารย์หรือเป็นใครนะโยม ใครจะมาแตะไม่ได้ ผมเอาร่วงจริงๆ นะเมื่อก่อน 
แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่รู้รูปนามมานี่ และมารู้ปรมัตถ์เบื้องด้น ผมจะเก็บได้ตลอด เอาตลอด ผมจะไม , ค่อยพูดกับ 
ใครหรอก ส่วนมากผมตั้งใจปฏิบัติ แต่หลับนี่ผมจำได้ ตั้งแต่จะเข้าพรรษานี่ หลับกลางวันไม'ถึง ๔ ครั้ง มี 
ตอนนั้นหลับเพราะไม่สบายก็ ๒ วัน นอกนั้นไม , มี 

พูดถึงความโกรธ เคยโกรธ เมื่อก่อนกระแทกไม่ได้นะ อารมณ์นี่ใครมาพูดอะไรไม , ได้ แต่ทุก 
วันนี้ใครมาพูดกับผมใครอยากชนะ ชนะไป แต่ผมสงสารคนที่มาพูดอะไรใส่ผมแรงๆ นี่นะ ผมไม่เอาไป 
คิดหรอก ผมไม่ตอบโต้ด้วย คือว่าอ้าผมพูดไปนี่แสดงว่าผมทุกข์ แต่เมื่อผมเฉย เขานั่นแหละเป็นทุกข์ เขา 
มาว่าผมก็ไม , สน ผมสงสารด้วย 1 ซํ้า ตกเป็นทาสความคิดกิเลสตัวเอง เขาพูดยังไงก็ไม , สน รับมาก็นิดหนึ่ง 
มันก็ลืมไป 



ขณะทำนี่ไม , สบายผมบอกตรง ๆ ไม , รู้ตัวเองว่าไม่สบาย เป็นไข้หวัดใหญ่ ทำไมมันหนาว มันสั่น 
แต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่สบาย ผมยังคิดว่ามันเป็นกิเลสอยู่ มันหนาว อาจารย์ว่ามันเป็นไปได้ ๒ ทาง ทางหนึ่งก็ 
เป็นไข้จริงๆ ทางหนึ่งก็เป็นกิเลส ผมเข้าใจว่าเป็นกิเลส แต่มันหนาว หนาวจริงๆ หนาวจนจะตายนี่แหละ 
แต่ใจผมไม'ไต้สน ผมอยู่กับรูปกับนาม ผมนึ่ เดินจงกรม สร้างจังหวะตลอด มันหนาวผมจะถอดอังสะเดิน 
เดินก็ยังหนาวอยู่ อ้าวกิเลสตัวนี้ทำไมมันหนักชัง เอาอยู่นั้นแหละก็ยังหนาวอยู่ จนแดดออกนี่แหละโยม 
แดดออกแล้วหนาวอย่างนี้มันหนาวอย่างไง ผมคิดจะไปอาบนี้า เมื่อก่อนนะผมได้ยินแม่บอกว่า ไข้นึ่อย่าไป 
อาบนี้านะลูกนะ อ้าไข้ป่วยนี่นะไปอาบนี้ามันจะตาย แกบอกอย่างนี้ ผมก็คิดไปอาบนี้าให้มันตายไปเลย 
คิดอยู่ในใจไปอาบนี้าเช็ดตัว ไม่ตาย อ้าวคนเรามันไม่ตายง่ายๆ นี่หว่ามันไม่ตายจริงๆ นะโยม 

ทีนี้ผมก็มีโรคประจำตัวก่อนมาบวช คือโรคนิ่วไต ไม , กล้าผ่า แต่พอมารู้รูปนามนี้อยากผ่า ตาย 
เป็นตายไม , กลัวแล้ว แต่มาคิดดูไม'ผ่าก็ไดั เป็นก็ให้มันเป็น ใจผมไม’ได้อยู่กับโรคแล้วทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ 
ดูมันไป ลูไต้ก็ดูไป ตายแล้วก็ตายไป อย่างนี้มันสบาย 

ทุกวันนี้ผมก็ตั้งใจทำ ผมรู้ว่าผมตั้งใจทำ แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยฉลาด มันจะค่อยๆ รู้ตัวเองขึ้นมา 
ไปเรื่อยๆ มันจะเกๆ ไปทีละหน่อยๆ จิตมันเริ่มดีขึ้น 

แต่ความตั้งใจ ผมเห็นคนมาปฏิบัติธรรม ผมอยากพูดอยากบอกจริงๆ มันเปลี่ยนไต้จริงๆ ธรรมะ 
นึ่นะ ที่เรามายกมือเจริญสติ บางคนผมเห็นมาทำเล'นๆ ล้าทำเล่นๆ ไม่มีวันได้เจอหรอก แตนจนตายก็ 
ไม'ไต้เจอหรอก ธรรมะนี่ผมบอกจริงๆ กว่าคุณจะเห็น ล้าใจไม'ถึง รับรองไม’ได้เจอ อาจารย์บอกล้าคุณเป็น 
คนชอบคุย ทำอะไรแล้วไม่เหมือนคนอื่นเขา ชอบพูดมาก กินมาก ไม่สำรวมอินทรีย์ ไม’มีหิริโอตัปปะ ไม’ 
รู้จักอดทน ไม'รู้จักสังเกตอารมณ์ตนเอง สารพัดที่อาจารย์บอก ล้าคุณทำใจไม’ได้ ไม'ไต้เจอหรอก แต่ผม 
อยากเจอ ผมบอกตรงๆ ก็ได้เจอจริงๆ นะ ทุกวันนี้ผมอยู่แบบมีความสุข อยู่กับอาจารย์มีความสุขตลอด 
บางครั้งมันโกรธ ความคิดเรามันรู้หมดนะ มันโกรธ มันเกลียด มันอะไร รู้ไปหมด ผมจะพยายามกำหนด 
ความรู้สึก 

กลุ่มผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาอยู่กับผมเขาขยันนะ ล้าประกวดคงไต้ที่ ๑ หมู่คณะที่ตั้งใจคุยก็คุย คน 
ตั้งใจนอนก็นอน ตอนเย็นเมื่อวานผมก็เลยบอกว่า บอกกันตรงๆ เลยนะโยมนะ ล้าคุณไม'สนใจละก็ จะไป 
ปรึกษาอาจารย์ คนมาใหม่นะ คนเก่าก็ดี ๕-๖ คน ผมว่ามีโอกาสเห็นธรรมะ จะปรึกษาอาจารย์ เพราะว่า 
อาจารย์นี่พร้อมที่จะรักษา อาจารย์คือหมอนี่แหละ หมอใหญ่นี่แหละ รู้จักแล้วคุณเป็นโรคอะไร โรค 
หงุดหงิด ฟุง 1 ซ่าน โรคอะไรรู้หมด จะรักษาให้คุณ แต่คุณไม'ยอมรักษา ทีนี้ผมก็เป็นผู้ 1 ช่วย ผมก็จะไป 
ปรึกษาอาจารย์ เล้าคนนี้เป็นอย่างนี้นะ ล้าอยู่ต่อไปมันเสียเขานะ เปลืองข้าว เปลืองน้า เปลืองไฟ เปลือง 
สถานที่ ผมบอกตรงๆ พิจารณาตัวเองผมก็บอกอย่างนี้ ผมบอกล้าคุณไม'สนใจแล้ว ผมก็ไม'รู้จะทำยังไงนะ 
ผมก็จะปล่อยเลย 

ผมก็บอก ผมให้โอกาสพรุ่งนี้ ผมจะไม'ยิ้มให้นะกับกิเลส ทุกวันนี้ผมดูใครเท่ากันหมด ผมอยาก 
บอกอยากสอนธรรมะให้คุณ ให้คุณตั้งใจทำ แม้กระทั่งยายผม พี่ผม ล้ามาแล้วไม่รู้จักกาลเทศะ ผมว่าเอา 
จริงๆ นะ พี่ผมนี่มาขออนุญาตพายายไปดูกุฏิ ได้ไหม นี่คุณมาทัศนาจรหรือไง เห็นหรือเปล่าเขามาปฏิบัติ 
ธรรมน่ะ ไปีกลับ ผมบอกยายด้วย 

ล้าเป็นไปได้ผมจะเอาเฉพาะบ้านผม ครอบครัวผมเท่านั้น มันพูดกันง่ายดี ผมไปเห็นทหารเขาฟิก 
มันไต้ผล ผมเคยเป็นทหารมาก่อน นี่ก็จะเป็นทหารเหมือนกัน มาฟิกนี่น่าจะมีอาวุธด้วย ว่าจะบอกอาจารย์ 
ว่า น่าจะให้มีการจำหน่ายตายด้วย ผมว่า คงจะรู้ธรรมะกันหมดทุกคน ใครนอนหลับก็ไฟช๊อตนี่ดีนะ ผม 
ว่าไม'กล้าหลับ ผมคิดเล่นๆ นะ คิดปรุงแต่งอยากให้คนเราทำจริงๆ แล้วจะรู้ แต่โยมสองคนน่ะ พอมา 
วันนี้ ผมก็ให้แยกกันอย่ โอ...ร้สึกว่ามีความตั้งใจขึ้น ดีนะเขาร้ตัวเอง สังเกตดเขา วันนี้ตั้งใจทำดี ผมก็ 



บอกสาธุด้วยนะ ก็ตั้งใจทำ เรามีโอกาสแค่ ๗ วัน ขนาดผมทำเกือบ ๓ เดือน ผมยังรู้ตัวเองเลย รู้ว่ามันดี 
ธรรมะนี่มันช่วยได้จริงๆ นะโยม ที่อาจารย์พูด ที่หลวงพ่อเทียนพูดนี่ผมไม่สงสัยเลยขนาดผมรู้แค , นี้ แต่ 
อาจารย์บอกว่ารู้รูปนามนี่แค่อนุบาล ฟ้าแลบนี่นะ ผมว่ามันพลิกใจผม ๗๐ "/อ แล้ว 

แต่ทุกวันนี้ ความตั้งใจผมอยากเห็นญาติโยมปฏิบัติ อยากบอกอยากสอนจริงๆ แต่ผมห้ามคำพูด 
ของผมไว้ นี่ผมมาปรึกษาอาจารย์ ผมอยากสอนทุกวัน เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันจะเข้ามาหาผม ความรู้ที่มัน 
เกิดขึ้นเองในจิตนี้ สอนได้แบบให้โยมบรรลุอรหันต์เลยนะ มันมาจากไหนความรู้ ความคิดอันนี้ เมื่อก่อน 
ทำไมมันไม , มี ตั้งแต่รู้การปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนกันมา มันเปลี่ยนไปหมด ใจผมนะโยม เปลี่ยน 
จากดำเป็นขาวเลยนะโยม ขนาดรู้แค , นี้นะ 

ผมซึ้งใจมากนะตั้งแต่ผมขึ้นมาอยู่กับอาจารย์สุริยานี่ ทุกวันผมมีความสุข นอนดูใจไม , ถึง ๓ นาที 
ทิ้งหัวลงหลับปับเลย ก่อนเวลาดี ๓ ห้านาที ผมจะรู้สึกตัว เปืะเลย ลุกปับ อาจารย์ว่าคนปฏิบัติธรรม ล้าทำ 
จริง จะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตื่นก็จะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มารักษาจริงๆ นะโยม 
นะ ผมพูดจริงๆ ผมเจอสภาวะรู้สึกตัวลุกขึ้นมา มิน่าละผมไม , สงสัยเลย ทำไมอาจารย์นี่ ผมบวชมาจำ 
พรรษากับอาจารย์ ท่านจะไปปลุก อาจารย์จะสนใจมากนะ ล้าคนไหนที่ตั้งใจ อาจารย์บอก คนเดียว 
อาจารย์ก็จะสอน ล้าจะมาศึกษาธรรม อยากให้รู้ 

ผมก็เกรงใจอาจารย์ ผมจะทำให้ดีที่สุด ถึงแม้เราจะไม , ฉลาด ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขา ไม , มี 
การศึกษา ผมจบแค่ ปวช. ไม , มีสมบัติอะไรเหมือนเขา แต่ผมจะศึกษาตัวเอง มันไม่จำเป็นที่เงินทอง 
อาจารย์ไม่ได้เรียกร้องอะไร เรียกร้องแค่ความตั้งใจ อาจารย์อยากบอกให้คนรู้ คนที่ตั้งใจเท่านั้นที่จะรู้ 
ธรรมะท่านจะบอกทุกคน ท่านจะเอาใจใส่มากนะ งานก็มี ไม , ค่อยให้ทำ ท่านจะไปลูตลอด แต่ท่านจะไม่ 
บอกตรงๆ จะแนะให้เราใช้ปัญญา บอกเป็นปริศนา แต่เข้าหูทุกครั้งเลย อาจารย์บอก ให้ ศรัทธาต่อการ 
ปรารภความเพียร อย่า ทำ ด้วยตัณหา ให้ทำ ด้วย สติ ปัญญา เมื่อเอาคำที่ท่านพูดมาคิด ตัวเองไม่ตั้งใจจะได้ 
อะไร มันก็เลยมีกำลังใจขึ้นมา 

ผมเห็นโยมมาปฏิบัติธรรม กลุ่มผมนี่มีความตั้งใจกันดี ผมก็บอก ผมไม , ไต้ไปคุม ผมก็ปฏิบัติ 
เหมือนกับโยม ผมก็ก้อนทุกข์เหมือนกับโยมนั้นแหละ ง่วงเหงา ฟ้ง 1 ซ่าน รำคาญ แต่ผมก็ดีหน่อย มารู้จัก 
มัน ก็ก้าวขึ้นมาสูงกว่าโยมนิดนึง แค่ว่าพอแนะนำโยมได้นะ เพราะเห็นความตั้งใจของโยม ผมอยากบอก 
ผมอยากให้รู้ ขนาดผมรู้แค , นี้ผมยังอยากบอกให้โยมทุกคนรับรู้เลย รับรู้ในธรรมะนี่นะว่ามันมีจริง ปล่อย 
วางได้จริงๆ มันรู้แล้วมันมีความสุข ใครจะทำยังไงก็ช่าง เรานี่ใครจะด่าใครจะว่าเราก็เฉย มันวางไต้ อะไร 
กระแทกใจเรา มันมีตัวอะไร ตัวสดีหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้นะ โกรธแปีบเดียวหันหลังมันก็ลืมไปแล้ว 
เมื่อก่อนไม่ได้ แต่ทุกวันนี้คุณอยากมาต่อยผมต่อยเลย ผมยิ้มให้เลย ผมบอกตรงๆ ใครจะทำผมทำไปเลย 
ผมไม , ไต้คิดอะไร เจ็บก็เจ็บไป ผมไม , ไต้ใส่อารมณ์ อารมณ์มันเริ่มดีขึ้นๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ นะโยมนะ รู้ตัวเอง 
เพียรขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ผมยังมีความเพียรอยู่ แต่ล้าวันไหนหงุดหงิด ฟ้ง 1 ซ่าน มันจะรู้สึกปวดหัว 
แสดงว่าความเพียรหย่อนลง ผมคิดว่าอย่างนั้น 

ผมไต้ยินอาจารย์แนะนำโยมที่มาปฏิบัติธรรม ท่านให้ตั้งใจไปดูแลเขา ผมก็คิด โยมมา ๗ วันนี้ 
เท่านั้น แต่ผมย้งมีโอกาสศึกษาอีกอยู่ แต่ผมก็จะปฏิบัติไปด้วย เวลานั้นผมจะช่วยคุณโยมเต็มที่ โยมมีเวลา 
น้อย ผมจะพยายามปฏิบัติเป็นเพื่อน ให้ตั้งใจทำ ผมอยากให้โยมรู้เจตนารมณ์อาจารย์ คือไม่ได้ต้องการ 
อะไรจากเราผู้มาปฏิบัติธรรม ทุกคน ทุกท่าน พระสงฆ์องคเจ้า อาจารย์จะให้รู้ในธรรมะใน ๑๐๐ คนนี้ รู้ 
สัก ๒ คนก็ยังดี พอบอกได้ พอสอนไต้ พอรู้ พอพูดได้ อาจารย์ท่านไม , ไดพูดเล่นๆ น่ะ มันเป็นจริงๆ แต่ 
ผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยโยม ล้าปฏิบัติจริงๆ ต้องรู้จริงๆ คนที่เขาปฏิบัติเป็น ๓-๔ ปีมาก่อนนี่เขาจะรู้ 
ขนาดไหน เขาจะเป็นคนยังไง ระลับไหน มันดีจริงๆ 



ธรรมะนี่มันช่วยได้จริงๆ ช่วยให้ผมเปลี่ยนอะไรไปหมด เคยโลภ เคยโกรธ เคยหลงนี่นะ ลดเอง 
เป็นเอง เราไม่ต้องไปทำอะไรมัน รู้ตัวเอง เราที่มาปฏิบัติธรรมนี่ผมก็อยากให้ตั้งใจทำทุกคน ทำไปเถอะ 
ตั้งใจทำ ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ส่วนมากมันจะไม่ตั้งใจ อยากทำเล่นๆ ทำเป็นประเพณี ผมดูส่วนมาก 
ปฏิบัติธรรมนี่ ๗ วัน ก็กลับบ้านหรอกไม , ได้อะไร ก็ตามมากับเพื่อนเขา แล้วๆ ก็แล้วกันไป ผมไม่อยากให้ 
คุณโยมคิดอย่างนั้น มาแล้วก็อยากให้ทำสุดๆ มันไม่ตายหรอกโยม 

ให้ผมพูดนะผมพูดไต้ทั้งคืน มันอยากพูดอยากบอกอยากสอน จริงๆ มันแปลก ผมอยากพูดธรรม 
อยากเล่าประสบการณ์ , ให้คนฟิง ว่าธรรมะมันมีจริงๆ มันเป็นจริง ล้าเราทำจริง ผมไปปรึกษาอาจารย์ดูแล้ว 
ผมเปลี่ยนไป ถ้าไม่เบรคไว้นี่คงสว่าง ผมพูดธรรมะนี้โยมจะฟิงได้หรือเปล่า 

สุดท้ายนี้ผมขอให้โยมทุกท่านที่มาปฏิบัตินี่ ผมอยากให้ตั้งใจดู ศึกษาจริงๆ จังๆ ลองดู อย่าทำ 
เล่นๆ ธรรมะมันอยู่ในตัวคุณโยมทุกคนนั่นแหละ แด'ว่าใครจะมีความสามารถเอามันออกมาใช่ได้ เพราะว่า 
ธรรมะมันอยู่ที่เรา แต่เราสนใจหรือเปล่าแค'นั้น ก็นั้าเปลี่ยน 1 ใจปลา เวลามันเปลี่ยนใจคนไม , ได้หรอกโยม 
ความเพียรนี่แหละมันจะเปลี่ยนใจให้เราได้ เปลี่ยนจากความคิดไม'ดีเป็นความดี ให้มีสติรู้กาย รู้จิตตนเอง 
เสมอเพียรทำทุกวันๆ อย่าให้เวลาแบ้แต่วินาทีมันสูญเปล่าไปเลยนะคุณโยมนะ ก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยม 
ทุกท่าน ไต้พบสัจจธรรมที่ทุกคนได้มาค้นหา ทุกท่านทุกคนเทอญ 



ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม 


ครูเฉลิม โตรผล 

ดิฉันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครนี่แหละค่ะ เข้ามาปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่ห์า 
ก็เคยตั้งใจไว้ว่าอยากแสวงหาที่ปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับดับทุกข์ให้กับตนเอง 

เคยอ่านหนังสือธรรมะ ฟิงเทปธรรมะ ดูรายการธรรมะจากโทรทัศน์ก็รู้อยู่ว่าตัวเองเป็นทุกข์ 
อยากออกจากทุกข์ จะต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้ มีโอกาสมาวัดก็ได้ฟิงธรรมะจากหลวงตาท่านชวนมา 
ปฏิบัติธรรม คิดอยู่ตั้งนาน คิดว่าจะไปได้หรือเปล่าหนอ ใจหนึ่งก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวตัวเองจะทำไม , ได้ 
อยู่ต่อมาก็พยายามหาทางแก้ , ทุกข์ 1 ให้กับตนเอง แต่ก็แก้ไม , ได้เพราะยิ่งทำให้คิดมากกว่าปกติ เดิมที 
ตนเองก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้ว เวลาใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บเอามาคิด คือจะเป็นคนคิดมาก แตก 
จะไม่ค่อยสุงสิงหรือโต้ตอบกับใคร เมื่อถูกกระทบเจ็บลึกๆ แล้วก็ชอบเก็บเอามาคิด เป็นเช่นนี้อยู่แล้วๆ 
เล่าๆ มันเป็นทุกข์ก็อยากหาทางออก ก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำตรงนี้ 

คือตั้งใจจะมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ช่วงเดือนเมษายน แต่มีเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคคือข้าเสียชีวิต 
ก่อน เลยทำให้พลาดโอกาส พอมาปีนี้ก็เลยตั้งใจ อย่างไรก็จะลองดู เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเอง 
บ้าง 

พอไต้เข้ามาสัมผัสดูจริงๆ แล้ว ในช่วงแรกๆ ก็มีความตั้งใจมาก ทำโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

ะ 4 ง. ^ 4 ง นี้ 1 สั 11 , 1 , 1 ^^ ,,,,, 1 ,,,,,,,,ลั,, 1 ', ส,^,, 08 ■ 1 ,'*'^ 1 ~ 

ทังๆ ทีง่วง พอวันที ๒ ความง่วงนแบบสุดๆ เลย ทรมานมากกับความง่วง คิดว่าช่วงทีเดินอยู่นิ หากเกีด 

ความง่วงมา ถ้าได้หลับสักงีบหนึ่งคงจะมีความสุขมาก แตกคงทำอย่างนั้นไม , ได้ เพราะหลวงตาสั่งเอาไว้ว่า 

เราต้องผ่านตัวนี้ให้ไต้ ก็เดินจงกรมกำหนดรู้ไปเรื่อยๆ ในขณะที่ปรารภความเพียรนั้น ก็มีหลวงตาคอยดู 

พฤติกรรมอยู่ ตนเองเกิดความกลัว ก็ไม , กล้าที่จะงีบ ไม , กล้าที่จะเผลอ พอวันที่สอง เป็นวันที่ทรมานสุดๆ 

หลวงตามาสอบอารมณ์ว่า เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ ก็ได้กราบเรียนท่านไปว่าทั้งหงุดหงิดทั้งรำคาญ เบื่ออะไร 

ทุกอย่าง หลวงตาท่านก็พูดขึ้นว่า นี่ขนาดอยู่คนเดียวเรายังมีอารมณ์ถึงขนาดนี้ ล้าอยู่กับคนอื่นละจะเป็น 

อย่างไร ก็เลยไต้คิด วันที่สองก็ผ่านไป 

วันที่สาม อารมณ์ก็เริ่มดีขึ้นๆ กำหนดรู้ได้บ้าง รู้วิธีต่อสักับความง่วง 

วันที่สี่ อาการดีขึ้นเรื่อยๆ ทำความเพียรแบบสบายๆ ไม , หนัก ไม , เหนื่อย สติเริ่มชัดอยู่กับปัจจุบัน 
พอวันที่ห้า ก็เริ่มได้ความสงบ ได้อยู่กับความว่าง ความสงสัยที่ว่าเราทำทำไมก็เริ่มหายไป แต่พอ 
ช่วงต่อมา ความคิดก็เยอะ มันวิจารณ์อะไรสารพัด เดิมตนเองก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้ว คิดตั้งแต่อดีตเล็กๆ 
จนมาถึงปัจจุบัน คิดทำไมไม , รู้ เอาไปเอามาปนเปสะเปะสะปะกันไปหมด 

เริ่มเช้าวันที่หก ความคิดก็เริ่มลดลง ใจก็กลับมาอยู่ที่สติ สติจะเผ่าดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
ได้ เผ่าดูเวลาที่ยกมือขึ้น เวลาเดินจงกรมสติหรือใจเราก็มาอยู่ที่เท้าของเราด้วย ก็เห็นว่ามันดีขึ้น เบาขึ้น 

วันที่เจ็ด วันนี้ได้อารมณ์ปัจจุบันมาก มีความรู้สึกว่าอยากเดิน เดินได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เดินได้ 
อารมณ์เรื่อยๆ สนุกเพลินกับการเดิน พอกำลังทำได้ดีก็ต้องกลับออกไปก่อนคือต้องไปทำงานตามหน้าที่ 
พอออกไปแล้วก็มีความรู้สึกว่า ตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมั่นใจในตนเองมาก มัน 
เป็นความรู้สึกที่ต่างไปจากเมื่อก่อน ความตั้งใจที่จะทำอะไรมันมีมากขึ้น คือมันรู้จักตัวเองขึ้นมาบ้างอย่าง 
น้อยๆ ที่มาปฏิบัติก็ได้อะไรหลายๆ อย่าง สิ่งแรกที่เห็นก็คือความอดทน อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย 



ความหงุดหวิดทั้งหลายแหล่ ซึ่งใน ชีวิต เรายังไม่เคยไต้ทำถึงขนาดนี้ ที่จริงเราทำได้แต่ที่ผ่านมาเราไม , กล้าทำ 
เท่านั้นเอง อีกอย่างที่เห็นไต้ชัดๆ ก็คือความกลัว 

ช่วงที่มาวันแรกๆ นั้น หลวงตาจะให้ไปอยู่กุฏิที่มุงด้วยหญ้าคาที่อยู่ในปา ว่าจะเปลี่ยนมาอยู่กุฏิ 
ปูนลับยายบัวแต่หลวงตาก็ไม , ให้เปลี่ยน เรามันเป็นคนที่ขี้กลัวอยู่แล้ว ตกกลางคืนมาก็ไม , กล้าจะนอน แต่ 
ท่านก็ให้ไปนอนตรงนั้น ก็เลยจำต้องนอน 

อาการที่เคยเกิดขึ้นในคืนนั้น มันกลัวเอามากๆ กลัวจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เวลานอนก็ภาวนา 
พุทโธๆ ไปด้วย เวลาลมพัดมาก็ฟิงคูแล้ว มันเหมือนกับเสียงอะไร เสียงหมูป่าเข้ามาทำอะไรทำนองนั้น 
ความจริงคงจะเป็นประสาทตนเองนั้นแหละที่หลอกตนเอง จนกระทั่งดึกถึงจะไต้หลับ แต่หลับก็ไม , ได้ 
เต็มที่เพราะกลัว แต่พอผ่านพ้นคืนนั้นไปแล้ว ความกลัวก็เริ่มลดลง จนกระทั่งอึงคืนสุดท้าย วันนั้นเป็น 
วันที่มีลมมาก แล้ว 1 ในป่าก็มีด้วยกันแค่สองคน คือตนเองและอาจารย์รัตนพันธ์จากโรงเรียนมัธยมร่มเกล้า 
คนอื่นที่มาเขากลับกันหมดแล้ว ความกลัวก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง กลัวมากเพราะตกกลางคืนมันวังเวง มัน 
เงียบอย่างไรชอบกล แต่หลวงตาท่านก็ไม , ให้เข้าอยู่กุฏิให้อยู่ที่เดิม จำใจต้องอยู่กับความกลัว แตกไม'มีอะไร 
มีแต่ใจตัวเองเท่านั้นที่คิดกลัว 

หลังจากผ่านพ้นคืนนั้นไปแล้ว ก็มีความรู้สึกว่า เออ..นี่เรามันกลัวสุดๆ แล้วนะ ความอดทนมัน 
เกิดสุดๆ แล้วพอกลับออกไปจากวัด ตัวเองก็แปลกใจ ที่จู่ๆ ความกลัวนั้นมันได้หายไปจากใจ กลับไปที่ 
โรงเรียนช่วงปิดเทอมเงียบ นอนอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกอะไร กลางคืนเปิดไฟหลอดเดียวก็อยู่ได้ แต่เมื่อก่อนนี้ 
ไม , ไต้ หลอดไฟมีเท่าไหร่เปิดให้หมด ที่เห็นชัดก็นี่แหละความกลัวหายไป แล้วก็ได้ความมั่นใจมาแทนที่ 
รู้จักตัวเองขึ้นบ้าง รู้จักว่าจิตตัวเองคิดแล้วนะตอนนี้ตัวเองกำลังทุกข์นะ ทำอย่างไรจึงจะออกจากความคิด 
ทำอย่างไรจึงจะออกจากทุกข์ไต้ มาปฏิบัติธรรมแล้วมันรู้ เมื่อก่อนไม่รู้ตอนนี้ก็พอรู้บ้างแล้ว ถึงแบ้จะไม , 
มากแตกรู้จักวิธี 

คือหลวงตาสอนบอกว่า 1 ให้คูที่สติ เวลายกมือขึ้นก็ให้รู้ เวลาเดินก็ให้รู้ ตัวรู้ , นั้น แหละคือตัว'ไม , 
ประมาท เพราะล้าเรารู้จักทำใจให้อยู่ กับ ปัจจุบัน ไต้ อันนั้น แหละคือวิธีการแล้ทุกข์ 

ถึงแบ้การมาในครั้งนี้ จะไม , ได้อะไรเยอะ แตกคิดว่าคุ้มค่า ก็มีความรู้สึกว่าอยากเข้ามาปฏิบัติอีก 
ตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อไรมีโอกาสแล้ว จะเข้ามาอีกให้ได้ อย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง มัน ทำให้ ตน เอง 
เป็นคนใจเย็นลง แต่ก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่าย เคยรำคาญ เคยโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ บางทีคิดถึงอะไรถึง 
คนอื่นที่เคยทำกับตนเองขึ้นมาได้ ก็เกิดโกรธขึ้นมาเฉยๆ โดยไม่มีเหตุผล อาการเหล่านี้ก็ค่อยๆ ลดลง จิต 
มันเริ่มหาเหตุผลว่า ทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้น ทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ ก็เลยหาโอกาสที่จะมาอีก 

ก็พอดีช่วงนี้เมษาโรงเรียนหยุด อาจารย์สมภักดีนัดมาทำงาน เคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เลย 
เข้ามา พอดีเป็นช่วงที่คณะอาจารย์ทัศนีย์ที่มาจากกรุงเทพฯ มาปฏิบัติร่วมด้วยพอดี ตนเองมีเวลา ๕ วัน มา 
ครั้งนี้ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องทำให้ดีที่สุด ต้องเห็นอะไรล่ะ เราต้องทำต้องปฏิบัติ เผื่อจะไต้อะไรนิดๆ 
หน่อยๆ ก็ยังดี อย่างที่เขาว่าเห็นอะไรนะ ดวงตาที่เห็นธรรมอะไรอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าใจ 

วันแรกกับวันที่สอง ก็เดินไปเรื่อยๆ ความง่วงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็คิดว่าคงเป็นเพราะเราเคย 
ปฏิบัติมาแล้ว ความง่วงมันคงไม , มาอีกแล้วล่ะ ก็ทำความเพียรได้ 

พอวันที่สาม ตอนเช้า วันที่ ๒๐ เมษา ก็ออกมาทำวัตรเช้าตามปรกติ หลังทำวัตรหลวงตาก็เทศน์ 
ตัวเองก็ทั่งสร้างจังหวะไปด้วย ฟิงไปด้วย คือในขณะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จิตเรามันไปสะดุดกับคำเทศน์ของ 
ท่าน หลวงตาว่า คนเรานี่ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่น ยึดอะไรไปทั่ว บางทีคนมีรถก็ยึดรถ บางคนมี 
ความรักก็ยึดความรัก แต่พอมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปอย่างที่ตนเองนึกคิด ทำใจไม , ไดัก็เป็น 



ทุกข์ ช่วงนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่า เมื่อก่อนก็เคยไดชินไต้ฟัง แต่ ฟังเฉพาะประสาทหูรับ รู แต่ วันนั้นรู้สึกว่ามัน 
สะดุดเข้าไปในใจลึกๆ มันเป็นอาการสัมผัสไต้ด้วยใจ เหมือนมีอะไรที่ถูกกระชากหลุดไปจากใจ แส้ วมันเกิด 
สว่าง มันโล่ง มันว่าง มันเย็น ตัวเรานี้เหมือนกับไม่มีนํ้าหมัก การกำหนดรู้การสร้างจังหวะมันเป็น 
อัตโนมัติของมันเอง 

ก็สร้างชังหวะพร้อมกับพิงหลวงตาเทศน์ไป ใจหนึ่งก็คิดว่า เอ๊ะ.. เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา คิดแล้วก็ 
มาอยู่กับปัจจุบัน ไม , ได้ปรุงแต่งอะไร เฝ็ารู้เฝ็าคูไปเรื่อยๆ จนหลวงตาเทศน์จบแล้วก็มีการให้พร ให้ 
กำลังใจผู้ปฏิบัติในตอนท้ายๆ ก็รู้สึกเกิดความซาบซึ้งเป็นความตื้นตันใจ จนเกิดอาการแน่นหน้าอกขึ้นมา ก็ 
นึกขึ้นมาได้ว่า เอ้ นี่เราเป็นอะไร ความรู้สึกหนึ่งก็บอกออกมาว่าเรามาถูกทางแล้ว ชีวิตเราเดินมาลูกทาง 
แล้ว เรามาลูกที่แล้ว เกิดความมั่นใจที่สามารถเข้าถึงสาระของการเจริญสติแบบนี้ได้ แม้จะเป็นเพียงแค , 
เบื้องต้นก็ตาม อีกสักครู่ต่อมาก็รู้สึกว่านี้าตามันจะไหลเพราะความตื้นตันใจ ความศึดก็เกิดขึ้นมาว่า สงสัย 
เราจะได้เห็นอะไรสักอย่างสักแว๊บๆ แล้วล่ะ จากนั้นก็ไดัมั่งสร้างชังหวะจนหลวงตาอนุญาตให้เข้ากุฏิ 

เมื่อเข้ามาเดินจงกรมในกุฏิ ก็ยังเป็นความสบายใจ จิตโล่งๆ โปร่งๆ เย็นๆ คือชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมา 
ก็พึ่งได้สัมผัสนี่แหละ ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าวันนี้จะต้องทำความเพียรให้ดี จะต้องเดินให้ได้ เผื่อจะ 
ได้เห็นอะไรอีก 

พอทำไปได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆ อาการที่ว่านี้นก็ค่อยๆ หายไป แล้วก็กลายเป็นความง่วง 
ในวันนั้นทั้งวันความง่วงมาเยือนตลอด ก็ไม , ทราบว่าเป็นเพราะอะไร พยายามหาอุบายแก้ง่วงด้วยการล้าง 
หน้าบ้าง เดินแรงๆ ไวๆ บ้าง แต่ความง่วงมันก็เข้ามาบ่อย ก็แก้ไขไปตามอาการ ต่อมาก็เกิดอาการ 
หงุดหงิด ความง่วงมาเยอะ มันไม , ไต้เป็นไปดังที่ตั้งใจไว้ คือวันนี้ตั้งใจจะอยู่กับตัวรู้ให้มากๆ เดินให้สุดๆ 
แต่ปรากฏว่าความง่วงมาเป็นอุปสรรค ก็เลยหงุดหงิดกับความง่วง แก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย เป็นอยู่ตั้งนาน ก็ 
เลยมาพิจารณาว่ามันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะเราตั้งใจมากไปหรือเปล่า วันนั้นก็ผ่านไป 

พอวันที่ ๔ ก็มาเดินจงกรมจับความรู้สึกอีก แล้วอาการง่วงมันก็หายไป แต่ยังมีความหงุดหงิดบาง 
เป็นบางคราว มีอาการเมื่อยล้า ปวดแข้งปวดขา ปวดมากๆ แตกไม , ยอมถอยเดินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง 
วันที่ห้า 

วันที่ ๕ นี้ เป็นวันที่ได้อารมณ์ที่สุด สำหรับการมาปฏิบัติครั้งที่สองนี้ ได้อารมณ์ตั้งแต่เช้า 
จนกระทั่งถึงสิบโมงกว่าๆ ความง่วงก็แว๊บเข้ามาอีก มีความรู้สึกว่าเราจะจัดการอย่างไรกับมันดี ก็เลยตั้งสติ 
ไต้ว่า เล้า..ความง่วง กับ สตินี้อันไหนจะเก่งกว่ากันลองดูซิ เอาสติฆ่าความง่วงดูจะไดไหม ก็เลยตั้งใจเดิน 
แรงๆ เดินๆๆๆๆๆ พอเดินไปได้สักพักหนึ่ง ก็มีความรู้สึกว่าขนลุกขึ้นมา เอ๊ะ เป็นอะไร ก็สะบัดแรงๆ ที 
นี้ความง่วงมันหายไปในปัจจุบันนั้นเลย หายไปเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีความง่วงนั้นมาก่อน หลังจากนั้น 
ทั้งวันก็เดินไต้อารมณ์ตลอด พอตอนเย็นหลวงตามาสอบอารมณ์ ก็เลยเล่าให้ท่านฟิง ท่านบอกว่าเออดีแล้ว 
อย่างน้อยก็เริ่มเห็นแสงริบหรี่แล้วล่ะ ได้พิงท่านพูดแล้วเราก็มีกำลังใจ จนกระทั่งไต้ยินเสียงระฆังจึงได้หยุด 
ปฏิบัติ 

วันนั้นเป็นวันที่ได้อารมณ์ที่สุดในการเข้าปฏิบัติ ก็ถือว่าการได้มาปฏิบัติในครั้งนี้ เป็น 
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมาก มากที่สุด คิดว่าเมื่อก่อนนี้เราเองเกิดมาก็สี่สิบปีแล้ว ยังไม , รู้จัก 
ว่าตัวเองทุกข์ หาทางออกจากทุกข์ก็ไม่เป็น มันก็พอรู้ แต่ไม่ใช่รู้สึกซึ้งเหมือนอย่างที่ไต้ปฏิบัตินี้ เคยหา 
หนังสือธรรมะ อ่านหนังสือจิตวิทยาของหลายๆ ท่าน อ่านแล้วก็ไม่ไต้อะไร เขาก็บอกนะว่าคนเรายึดมั่น 
ถือมั่นแล้วทำให้ตนเองเป็นทุกข์ เราก็รับรู้ แต่เราก็แค , นั้น มันเป็นธรรมะที่รูในตำรา มันไม่ได้เป็นธรรมะที่ 
รูในคัวเรา มันจึงแล้ทุกข์อะไรให้เราไม่ได้ จนบางครั้งก็เกิดวิตกขึ้นมาว่า เอ๊ะนี่เราเป็นอะไร เราเป็นโรคจิต 



โรคประสาทหรือเปล่า จนบางครั้งก็อยากไปหาจิตแพทย์ เผื่อว่าท่านจะช่วยได้บ้าง แต่พอมาได้ปฏิบัติธรรม 
แล้วรู้สึกว่าเออเรามาถูกทางแล้ว 

เราไต้เห็น ทุกข์ เรา ทุกข์ เพราะความ คิดปรุงแต่ง ความ คิด ที่เป็นความ ยึด มั่น ถือ มั่น เรา ทุกข์ ที่ใจ 
เรา ต้องแก้ ที่ใปี ของ เรา เมื่อก่อนจะเป็นว่า ทำไมคนนั้นเขาทำอย่างนั้น ทำไมคนนี้เขาทำอย่างนี้ให้เรา เราเอง 
ก็ทำดีอยู่ ทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้ ก็ที่ผ่านมาล้นหาคำตอบให้กับตัวเองไม , ได้ ไม่เข้าใจตนเอง แต่พอได้ 
เข้ามาสัมผัสกับชันนี้ ความสงสัยมันสว่าง มันตอบตัวเองไต้ว่า เออ..ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะ 
เพราะตรงนี้นะ ก็เริ่มเข้าใจตนเองมากขึ้น 

พอกลับไปทำงาน ตั้งแต่ช่วงแรกที่มาปฏิบัติ เจอครู เจอเพื่อนๆ เจอเหตุการณ์อะไรที่เราเคยโกรธ 
เคยว่า เคยเก็บเอาไปคิด พอเขาพูดขึ้นมากระทบเท่านั้นแหละมันคิดได้ไม , ถือสา มันรู้ว่าเป็นธรรมดาของผู้ 
ไม่รู้ ในเมื่อเราไม่ถือสา ไม , เก็บเอามาคิด เราเองก็ไม , ทุกข์ 

กลับไปบ้านเห็นแม่บ่น ก็บอกแม่ว่าอย่าบ่นเถอะ บ่นได้ก็ไม , มีประโยชน์อะไร มีแต่คนเขาจะ 
เกลียดชัง พยายามที่จะพูดให้คนในบ้านในครอบครัวไต้ฟ้ง อยากจะให้เขารู้ อยากจะให้เขามา ชวนมา 
ปฏิบัติ แต่เขาก็ยังมาไม , ไต้เขาอยู่ไกล อ้างว่ามีภาระหน้าที่มากมาย ชวนพี่สาวน้องสาว เขาก็บอกว่าเอ๊ยไป 
ตั้งเจ็ดวัน ภาระทางบ้านจะทำอย่างไร วัวควายมีตั้งหลายตัว ข้ออ้างเยอะแยะจนมาไม่ไต้ ที่จริงอยากให้เขา 
มา ล้ามาปฏิบัติแล้วจะได้อะไรเยอะๆ อย่างน้อยก็ต้องเข้าใจตัวเอง ห่วงที่สุดก็คือแม่ เพราะท่านเป็นคนคิด 
มาก คิดมากจนกระทั่งเป็นความทุกข์ แต่ท่านไม , รู้ ปรกติเราเป็นคนคิดมากแต่แมกกลับยิ่งเป็นคนคิด 
มากกว่า เพราะแม่ไม่พยายาม‘ฟิกจิต เราก็พยายามพูด 

แม่เองก็ชอบไปบวชที่วัดโน้นวัดนี้ ไปบวชแต่ละที่ นั่งเป็นคืนๆ แม่บอกว่านั่งเป็นคืน ถามว่าทำ 
แล้วแม่ไม , ได้อะไร ก็นั่งทำสมาธิทำใจให้สงบ แมกพูดอย่างนั้น ความจริงรัเงๆ ดูแล้วเหมือนกับไปอยู่แต่ 
แม่ยังไม , ได้ แม่ยังไม , เจอ เพราะพฤติกรรมมันฟ้อง แม่ปลงไม่ไต้ เราก็อยากให้แม่มา 

คือเมื่อเรามาปฏิบัติแล้ว ก็อยากให้คนอื่นมารู้มาเห็นด้วย ว่าอย่างนี้ก็มี เราไม่เคยพบเคยเห็น เราก็ 
มาเจอแสงสว่าง มาเจอแสงธรรม อยากให้คนอื่นรับรู้ด้วย แต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจ ล้าเผื่อมีโอกาสก็ 
อยากจะชักชวนทุกๆ คน ล้าเขารับไต้แล้วจะเล่าให้ฟิง อย่างอาจารย์เพชรีนี้พอคุย 1 ให้เขาฟิงแล้ว เขารู้สึก 
อยากมาทดลอง พอมาแล้วก็ไต้ผล เพราะเขาตั้งใจปฏิบัติ อย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าได้ช่วยชี้ทางแก้ทุกข์ให้เขา 
ได้ เราชวนให้เขามาดูมารู้มาเห็น ให้เขามาสัมผัสด้วยตัวของเขาเอง คือการเล่านี้บางทีเขาอาจไม่เข้าใจ แต่ 
หากใครไต้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ ชันนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างแท้จริง 
เป็นเรื่องเฉพาะตน ใครทำคนนั้นก็รู้ก็เห็น ฟิงการเล่านี้คงเป็นได้แต่รับรู้ 

คิดว่าจะนำสิ่งที่ไต้นี้ไปเป็นแนวปฏิบัติ อย่างน้อยๆ ก็ควบคุมใจตนเอง ควบคุมความคิด รู้เห็น 
เข้าใจความคิดของตนเอง รู้จักวิธีแก้ทุกข์ที่เกิดจากความคิด ถึงจะแก้ได้นิดๆ หน่อยๆ ก็ยังดีกว่าไม , รู้จัก 
อะไรเลย ล้าไม่รู้แล้วไปแก้อันนี้มันไม , ลูกจุดแล้วทุกข์มันก็ไม , ดับ คิดว่าเป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับความรู้ 
ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม 



ปิดเทอม...เติมสติ 


เด็กชายพจน์ แสนสุภา 

ผมชื่อ พจน์ นามสกุล แสนสุภา อยู่ที่กรุงเทพฯ เรียนอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิมนตรี ชั้น ม.๑ น้า 
อึ่งชวนมาปฏิบัติธรรม ตอนนี้ปิดเทอมพอดีก็เลยมา แม่กับพี่ก็มา ไม่เจะอยู่กับใครก็เลยมาด้วย ที่มาปฏิบัติ 
ธรรมก็ไต้อะไรหลายๆ อย่าง ได้สติ ได้ความอดทน ขยันขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ไดั เช่น 
ในการเรียนหนังสือ ให้สติจดจ่ออยู่กับการเรียนก็คงจะทำให้เรียนดีขึ้นครับ 

เหตุผลที่มาที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ แต่ก่อนมีปัญหาเรื่องคิดมากครับ ก็คิดไปโน่นไปนี่ตามประสา 
เด็ก ก็ย้งไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ พอมานี่ก็หลวงตาก็สอนให้ตัดความคิด วันนี้ตื่นสายก็เสียใจครับหลวงตาก็ 
เลยบอกว่าไม่ต้องไปคิดมัน มันเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยมันไปเลย เลยไม , คิดอะไรมาก ก็เลยอ๋อขึ้นมาครับว่า 
นี่ถ้าเกิดเราไม่คิดมาก มันก็ไม , กระวนกระวายใจเท่าไหร่ ทำให้เรามีสติให้อยู่ในปัจจุบันดีกว่า ก็ล้าจิตเราเกิด 
อยู่กับอนาคตมันก็ย้งมาไม , ถึง อดีตก็ผ่านไปแล้ว คิดไปก็ไม , ได้อะไรปวดหัวเปล่าๆ ก็อยู่กับปัจจุบันให้ดี 
ที่สุด แต่มันก็คิดถึงอนาคตการงานอาชีพต่างๆ ล้าโตขึ้นไปแล้วจะทำอะไรอย่างไร 

พอมาปังหลวงตาบอกว่านี่เผลอๆ อาจตายก่อนโตก็ได้ นอน หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้ว 
ไม'ไต้ไปทำสิ่งในอนาคต นี่ก็จึงเก็บมาคิดดูว่าทำไมมันจะตายได้ง่ายจัง? มันก็จริงอยู่นะครับ ถ้าเกิดมันไม , 
เที่ยง ชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เหมือนกระติกนี้านี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอยู่อย่างนี้ แต่สักวันหนึ่งพอทำหล่นมันก็ 
แตกคือมันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนั้น 

พอมาที่นี่ รู้สึกเหมือนสบายขึ้น วันแรกนี่จะงงๆ ทำไปทำไม เดินไปมันจะได้อะไร สร้างจังหวะ 
ไปทำไม เดินไปแล้วคิดถึงนั่นคิดถึงนึ่ พอเดินไปเดินมา คิดไปคิดมา มันเบื่ออยากนอน ก็เลยไปเติมนั้า 
ดีกว่า พอไปเติมนั้าเสร็จหลวงตาก็ถามว่าเป็นอย่างไงบ้าง ก็ตอบท่านว่ายังไม , รู้เรื่องเท่าไหร่ หลวงตาก็ 
แนะนำวิธี อุบายธรรมต่างๆ ผมก็ถามว่าทำไปแล้วมันได้อะไรครับ หลวงตาก็บอกว่ามันทำให้เรามีสตึรู้ ก็ 
ถามว่ารู้แล้วมันรู้ทุกอย่างรึเปล่าครับ หลวงตาก็บอกว่ารู้ทุกอย่าง แต่ไม่บอกมากครับให้ไปปฏิบัติเอาเอง ก็ 
เดินจงกรมไปสงสัยไป 

พอดีมีหลวงพี่มาปฏิบัติอยู่ 1 ใกล้ๆ ก็เลยถามหลวงพี่ ท่านบอกว่าอย่าไปสงสัยมัน สงสัยมันก็เป็น 
ทุกข์ แล้วก็คึดไต้ว่าเอ้อ.. ที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่จะทำให้เราหายทุกข์ไม่ใช่หรือ ทำไมให้เราเป็นทุกข์ด้วย 
หละ เราก็เลยไม่คิดครับ พอไม , คิดมันก็ดีขึ้น บางทีก็ เอ้อ.. สบายๆ โล่งๆ สงบๆ เดินไปก็มีสมาธิ มันก็ 
ดึกๆ ไปเรื่อยๆ แต่บางครั้งก็ไม , ได้ยินเสียงครับ เริ่มทำให้มันนึ่งลงนึ่งลง มันก็ไสัความรู้สึกเยอะขึ้น แต่อ้า 
เกิดสร้างจังหวะมันจะง่วงครับ ก็ลองเดินมากำหนดรู้ดู ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ้าเกิดเมื่อยก็มานั่งสร้างชังหวะ 
ที่ยกมือนี้ก็จะให้ระลึกรู้ไว้ด้วยครับ สร้างจังหวะนี้มันละเอียดมาก มีถึง ๑๔ ท่า เดินมีแค่ ๒ สร้างจังหวะก็ 
เลยดีกว่า 

เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วนี่จะมีผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวันก็ดีครับ ทำให้รู้จักตื่นเช้าขึ้น ทำ 1 ให้เวลานี้มี 
ค่า ท้าให้ได้อะไรๆ หลายๆ อย่าง สตึก็ได้ครับ เดินไปไหนมาไหนก็ไม่คิดมาก ความคิดนี่มันเป็นทุกข์ 
เราก็เลยไม่คิด มันก็ไม , เป็นทุกข์ รู้ว่าอะไรเที่ยงอะไรไม , เที่ยง ทุกอย่างไม่เที่ยงบ้างสมมุติบ้าง อันนี้ก็สมมุติ 
ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ เขาตายไปเราก็เสียใจนิดหน่อย ปล่อยไปครับยังไงเขาก็ไม , กลับมา 

หลวงตาเคยบอกว่าคำพูดนะมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปคิดมัน ผมก็ลองทำดู ก็ไม , คิดจริงๆ ล้าเกิดมี 
คนมาด่าเรา อ้าเก็บมาคิดนี่มันก็มีเรื่อง แต่อ้าเกิดไม , คิดนี่ จะด่าก็ด่าไป อยู่เฉยๆ ทำอะไรก็ทำไปเถอะ อยู่ 
เฉยๆ นั่นแหละ นั่งสร้างจังหวะไป ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 



แต่ก่อนนี้ผมชอบเครื่องรางของขลัง แต่พอมาอยู่ที่นี่หลวงตาทักว่าใส่ไปทำไมสร้อยพระก็เลยถอด 
ออก เพราะใส่ไปก็เท่านั้นแหละเกะกะคอเปล่าๆ ก็มันไม , ได้ช่วยอะไรครับ สติเท่านั้นแหละที่ช่วยเราไต้ 
สติอยู่ลับตัวก็จะทำให้เราไม่กลัว คืนแรกก็กลัวมากครับ กลัวว่าจะมีผีอะไร มาที่วัดนี้เขาบอกว่ามันไม่มีผี 
หรอก ผีไม , มีจริง ผมก็เลยถามว่าผีไม , มีจริงทำไมพระพุทธเจ้าถามเทวดา คือถ้าเทวดามีผีมันก็น่าจะมีอะไร 
อย่างนี้ ก็โอยงงๆ ถ้าเกิดเราคิดว่าผีไม , มีมันก็ไม , มีล่ะนะ นอนไปได้สบาย นอนคืนแรกก็กุมพระไว้ยังไม' 
อยากค่อยเชื่อเท่าไหร่ พอมาศึนที่สองก็กุมพระไปก็เมื่อยมือเลยไม่กุมดีกว่า นอนไปมันก็หลับสบาย สาม 
ทุ่ม ดึกมันง่วง พอมันง่วงเสร็จ มันก็หลับไปเลยไม , ได้คิดอะไร 

มาที่นี่ช่'วงแรกๆ ทำวัตรก็แทบไม , ได้ทำ ไม , ค่อยทันเขาเท่าไหร่มันตื่นสาย บางครั้งนอนหลับนี่ไม , 
ค่อยไต้ยินเสียงระฆังเลยครับเพราะ!!น มันเป็นอารมณ์เกิดจากความคิดยังค้างอยู่ในใจ คิดไปแล้วก็!!น ทำ 
ให้เราตื่นสาย ก็พยายามไม , !!น ทำไงถึงจะไม , !!นล่ะ ก็มันเกิดจากความคิดใช่ไหม แล้วมาดับที่ความคิดใช้ 
อะไรดับที่ความคิด ก็ใช้สติปัญญานี่แหละดับ ต้องมีสติรู้สึกตัวขณะนอน มันก็จะไม่คิดมันก็จะไม่!!น ก็ตื่น 
เช้าขึ้น พอตื่นเช้าก็ทันคนอื่นเขา ก็ทำให้เราไม , อับอายเท่าไหร่ แต่ถึงจะตื่นไม่ทันก็ไม , เป็นไร เพราะว่ามัน 
เป็นธรรมดาครับทุกอย่างมันต้องมีผิดพลาดบ้าง ทุกสิ่งมันเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยงก็เลยปล่อยๆ ไป 

กินอาหารตอนแรกนี้มื้อเดียวไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า แตกอยู่ได้ กินไปตอนแรกก็ตักเยอะๆ ตัก 
เยอะเข้ามันก็อิ่มแล้วมันก็ง่วง บางครั้งก็เหลือ เดี๋ยวนี้ไม่เหลือครับ ตักพอดี พอมันเหลือแล้วก็รู้สึกเสียดาย 
เขาอุตส่าห์ถวายทานให้ ทำทานยังเหลือกินอีก คนอื่นเขาไม , ไต้กินเรารู้สึกเสียใจ แล้วก็กินแต่พอดีไม , กิน 
เยอะมาก รู้ประมาณจะไม , ง่วง 

มานี่ผมว่าช่วงแรกๆ ที่ให้เดินจงกรมในป่า ก็ดีครับ เพราะว่ามันไต้อารมณ์ดี ออกมาปฏิบัติอยู่ 
ข้างนอกมันไม , อุดลู้เท่าไหร่ แต่ล้าให้อยู่กุฏิคนเดียวแล้วมันจะเหงาๆ กิเลสมันจะทำให้เรา โอ้ย! ไม , มีใคร 
เห็นหรอก นอนๆๆ แต่เรามาเพื่อ‘ฟิกสติก็ต้องใช้สติว่าถ้าเกิดมีคนเขาเห็นหล่ะ ทำไงแล้วก็ไม่นอน ถ้าเกิดอยู่ 
ป่าไผ่มีคนคุมก็ดีอยากปรึกษาใคร ก็ปรึกษาไต้ ปรึกษากับหลวงพี่ก็ปรึกษาไต้ หลวงพี่ก็บอกเป็นแนวๆ ให้ 
แต่ไม่ยอมบอกจริงๆ ให้สักที แบบ เฮ , อ ทำไมไม่บอกจริงๆ ไปเลย เถ้า.. ถ้าเกิดบอกจริงไปแล้วก็ไม , ไต้ 
ปฏิบัติเอง แล้วก็ไม่รู้ รู้ไม่นาน ไม่รู้ด้วยตนเอง รู้โดยคนอื่น แต่ผมก็ว่าดีน่ะ 

ผมก็อยากรู้ด้วยคนอื่นนะครับ เพราะปฏิบัติเองมันต้องใช้เวลานาน แต่หลวงพี่ก็บอกว่าปฏิบัติ 
เองน่ะมันจะดีกว่า มันจะไต้อะไรหลายๆ อย่าง ได้เยอะ ก็ย้งสงสัยอยู่นั้นแหละ แต่ความสงสัยมันทำให้ 
เป็นทุกข์ ก็เลยไม่สงสัย ก็เลยดีไป 

ก็มันไม , มาสักที ไถ้ปัญญารู้รูปนามนี่ครับ ก็เดินไป หลวงพี่บอกว่ามันไม่ใช่มันจะมาง่ายๆ ต้อง 
เดินไปเรื่อยๆ เพิ่มความรู้สึกตัว เพิ่มให้มากๆ มากเข้าเหมือนนั้าที่มันเต็มมันจะล้นออกมาเอง ก็เลยพยายาม 
เพิ่มให้มันมากๆ เดินให้ได้เรื่อยๆ มันก็ทำได้ไม , นานครับ ถ้าเกิดอารมณ์ก็จะได้นาน มันเป็นบางวัน อย่าง 
วันที่สองนี่ครับ เกิดไต้อารมณ์ใจเป็นสมาธิ เดินอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เที่ยงจนเย็น ก็ไม่ค่อยเมื่อยขาเท่าไหร่ มัน 
สบาย เมื่อยเท่าไหร่ก็หาย 

ผมชอบปังเทศน์ มาวัดนี้เขาเทศน์อะไรดีมาก เทศน์เป็นคติสอนใจอะไรต่างๆ ทำให้เรารู้ว่าเนี่ย 
มันควรนะ มันไม่ควรนะ ในบทสวดทำวัตรก็เหมือนกัน บทสวดแปลนี่มันจะบอกว่าอะไรเป็นทุกข์ เรา 
ควรท้าอย่างไง แล้วก็นำมาใช้กับการปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้ เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะแก้ไต้ เพราะว่าบทสวดมัน 
เป็นคำสอน ปังเทศน์นี้ก็ฟิงเพลิน บางครั้งก็หลับ บางครั้งก็ง่วงๆ เคลิ้มๆ แต่หลังๆ ก็แก้ได้ครับ ทำตาให้ 
มันโตๆ ไว้ ก็ไม , หลับ ถ้าเกิดหลับนี่ก็มายืดแข้งยืดขา แต่ไม่รู้เคยได้ยินอะไรหรือเปล่าในบทสวด เขาบอก 
ว่าบิดขึ้เกียจก็ไม , ดีไม่ควรทำอะไรอย่างนี้ ก็เลยไม่ค่อยอยากจะบิดเท่าไหร่ ก็อดทนไปก็ไต้ความเพียรเพิ่ม 



เพียรแล้วก็ทำให้เราสำเร็จ ล้าเราไม , สำเร็จนี่ คนอื่นเขาสำเร็จได้ เราทำไม่ได้ ไม่รู้ทำไมแตกต้องทำไปครับ 
เผื่อไต้ 

หลวงพี่บอกว่ามันอยู่ที่ความอดทนด้วย ล้าเกิดอดทนไต้นี่ก็ถือว่าได้ไปเยอะแล้ว ทำให้เรามีความ 
เพียรขึ้น แต่ถ้าเราเกิดเมื่อยนี่เราต้องมีศรัทธาครับ ถ้าไม , มีศรัทธามันก็จะโอ้ย! เบื่อ ทำไปก็เท่านั้นแหละ 
เราต้องมีศรัทธาทำไปเรื่อยๆ คล้ายๆ ว่า นี่ล้าเกิดเราทำต่อไปนี้ เดี๋ยวมันจะเห็นเอง เดินต่อไปอีกนิดเดียวก็ 
จะเห็น อีกนิดเดียวก็จะเห็น ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ครับ แต่มันก็อดทนไม่ค่อยไหว ก็เลยมานั่งบ้าง เดินบ้าง 
ไปกินนี้าบ้าง 

บางทีนี้เราจะรู้เลยว่านี้าพึ่งจะกินเบื่อตะกี้นี้ ทำไมต้องกินอีก เพราะกิเลสนี่ กิเลสมันว้าเหว่ครับ 
มันอยากให้เรากิน มันอยากให้เราไปทำโน่นทำนี่ ที่ไม , ไต้ทำ มันอยากให้เราสนุก แต่เราก็พยายามครับ มัน 
ก็ห้ามใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดได้กินมันก็ไม่ค่อยง่วง กินนี้ามันสดชื่น ถ้าเกิดกินไปแล้ว เราก็จะไป 
เข้าห้องนี้าอีก มันก็จะไม , ดีเท่าไหร่ มันก็จะไม่ต่อเบื่อง 

ทั้งหลวงตาและหลวงพึ่บอกว่า ทำอะไรให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลา อย่างผมนี่ 
อาบนี้านี่ไม่ค่อยรู้สึกตัวคิดไปโน่นไปนี่ ไปหมดเลย แล้วก็ล้าเกิดเราคิดอย่างนี้ มันจะกลายเป็นศูนย์ เราก็ 
ต้องเริ่มทำใหม่ มันก็จะทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดรู้ ยกขันขึ้น เทนี้าลง ตักนี้า 
ก้าวขยับเท้า เทนี้า ก็ยากเหมือนกันครับ เพราะมันมีเสียงทั้งสัมผัส ทั้งรู้สึกอะไรต่างๆ เต็มไปหมดก็ทำไต้ 
ยาก เราก็พยายามทำดู ก็เอาหลวงพี่เป็นแบบอย่าง หลวงพึ่ก็ทำ 1 ให้ดู เขาก็จะเดินตลอด สร้างจังหวะก็สร้าง 
ตลอด ไม่ค่อยจะพักเท่าไหร่ ล้าพักก็ตอนที่ยืดเล้นยืดสายครับ ตอนที่เกิดความง่วงก็เป็นธรรมดาต้องมีกัน 
บ้าง เราก็ง่วงเหมือนกัน ก็ทำตามแบบเขา หลวงพึ่ก็ดีครับ หลวงพี่ทำให้เราดู ให้คำปรึกษา หลวงตาก็ 
เหมือนกัน ปรึกษานั่น ปรึกษานี่ได้ 

เวลาเราได้อารมณ์จิตเรา เป็นเหมือนมันโล่งๆ เย็นๆ สบายขึ้นมา มันไม , เบื่อยแล้วหละ มันไม , 

เบื่อยขา เดินได้เดินไป แล้วมันก็ไม , คิดอะไร ไปเรื่อยๆ ได้อารมณ์เดินไปสงบ แบบมันเหมือนจะเห็นแต่ 
มันยังไม , เห็นครับ ยังอีกนิดเดียวมันก็จะเห็นครับ ล้าเกิดอารมณ์หายนี่ จะเสียใจครับ เขาบอกหายไปเดี๋ยว 
มันก็จะขึ้นมาใหม่ ก็พยายามสร้างจังหวะไป อารมณ์ก็ขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่จับอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ 
เท่าไหร่ครับ เพราะว่ากิเลสมันเยอะกว่า ให้มันนิ่งๆ ครับอย่าไปคิดอะไรมัน ล้าเกิดคิดอะไรมาก็ปล่อยให้ 
มันคิดไปครับ เดินไป นั่งสร้างจังหวะไปอย่างเดียวแล้วอารมณ์มันจะทันความคิด เบื่อความคิดหายไปมัน 
จะเป็นความ รู้สึก ที่มันว่างๆ ผมก็ไม , เข้าใจเหมือนกันทำไมมันถึงว่าง ก็เลยทำไป ทำไป เออ! ทำไมตอนนี้ 
เราถึงมีความสุขจังเลยนะ มานั่งทำอย่างนี้อยู่กับป้จจุบันนี่มันเป็นอะไรที่วิเศษมาก เดินไปก็ เออ.. พื้นนี้ก็ 
ยังกี้ , มะ ทั้งเย็นทั้งขรุขระ ทั้งแข็งทั้งอะไร แล้วก็ในเบื่อพื้นมันเป็นอย่างไร เท้าเราก็รู้ว่ , านี่เราเหยียบพื้นอยู่ 
นะเนี่ย เอ้อ.. เราก็สนุกครับ เท้าเราก็เหยียบพื้นอยู่มันน่าจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้ว แต่มันเพิ่งมารู้สึกดีเอา 
ตอนที่มาปฏิบัติได้อารมณ์ปัจจุบันนี่แหละ มันก็ใช้ไต้ครับ 

อารมณ์นี่ก็ปรึกษากับหลวงพี่ หลวงตา นะครับ แล้วก็มาปฏิบัติดู ก็ประมาณวันที่สองของการมา 
ปฏิบัติ ก็ทำได้แต่หลังๆ ที่เข้ากุฏิไปนี่มันไม , ค่อยจะไต้เท่าไหร่ครับ มันก็เดึนๆ ลืมๆ เดินๆ ลืมๆ เดี๋ยวก็ไป 
ชัดโน่นจัดนี่ เพราะมันไม่เข้าหูเข้าตา เลยเดินไปจัดไป กว่ามันจะได้อารมณ์ก็ตั้งนาน ประมาณ ๓ โมงเช้า 
อารมณ์มันถึงกำลังดี มันจะปฏิบัติไต้ดีขึ้นจะนิ่งแข็งสบาย 

มันจะแข็ง แบบใจเราติดกับกายครับ มันอยู่ด้วยกัน เดินไปมันก็จะรู้ รู้หมดเลยครับ ถึงแม้หัว 
สั่นๆ ดิก ๆ ก็ยังรู้ครับ ตาเรากระพริบนี้ก็รู้ รู้พอสมควร ลิ้นเรานี่มันกำลังกลืนนํ้าลายไปเราก็รู้ มือเราสร้าง 
ชังหวะเราก็รู้ก็สบาย ๓ โมงเช้า ถึง ๕ โมงเย็น เหมือนอยากให้เวลามันยืดออกไปครับ แต่ถ้าเกิดบางวันเรา 



ไม , ได้อารมณ์ ใจเรามันจะไปเร่งเวลา อยากทำให้มันเร็วขึ้น เมื่อไหร่มันจะไปเร็วขึ้น เวลามันก็เดินไปตาม 
มันแหละครับ แต่จิตใจเรานี่ไปเร่งมัน พอไปเร่งมัน มันก็ไม่เร่งตาม พอเร่งมันเราก็เป็นทุกข์ มันก็เดินอยู่ 
อย่างนั้นของมัน เดี๋ยวพระก็ดีระฆังเอง คือ จะทำอะไรเร่งไปก็เท่านั้นแหละ ก็เลยมาสร้างอารมณ์ดีกว่า 
สร้างสติสร้างความรู้สึก 

พอดึกมากๆ มันจะรู้สึกดีครับ รู้สึกสนุก สนุกกับการที่เราทำแบบนี้ จิตดีพอสมควร ส่วนมากให้ 
ความรู้สึกตัวดีครับ มันคิดอยู่เราก็พยายามดึงมันกลับมาหาความรู้สึกครับ แล้วตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ คิดไป 
เดี๋ยวมันก็หายไปครับ หลวงตาบอกว่าเหมือนกับเราดูรถ ให้เราดูไปเฉยๆ มันก็ผ่านไป ผ่านไป เกิดเราไป 
ขึ้นเนี่ย ก็ไม , รู้ว่าเขาจะไปล่งเราถึงที่หรือเปล่า บางทีเขาอาจจะทิ้งเราลงกลางทาง อย่างนี้เราก็เดินกลับไป ก็ 
ต้องใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับความคิดดีกว่า ก็ทำให้ตอนนี้ มันไม่อยากอยู่กับความคิดแล้ว 
มันเกิดความรังเกียจครับ รังเกียจความคิดเลยไม , อยากคิด แต่ถ้าเกิดเป็นความคิดที่มันสนุกเนี่ย มันก็ตัดยาก 
เหมือนกันครับ ก็พยายามตัดโดยใช้ความรู้สึก ความว่าง ความเฉย ปล่อยมันไป มันก็เท่านั้นแหละ ไป 
เรื่อยๆ มันก็ไม , ได้มาติดกับอะไรเรา 

เรื่องภายนอกอยู่ที่บ้านนี่ก็ต้องรู้จักปล่อยวาง ว่าเนี่ยสิ่งของนี้วันหนึ่งเป็นของเรา อีกวันหนึ่งอาจ 
เป็นของคนอื่น ของมันไม่เที่ยงไม , ใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดไป ถึงมันอยู่เราก็ต้องแยกจากมันอยู่ดีครับ ต้องมี 
การเกิดดับ ของทุกสิ่งมันมีอนิจจังครับ เราก็ปล่อยวางมันไต้เพราะว่ามันไม่เที่ยง พอเห็นมันไม่เที่ยงแล้วก็ 
ไม , อยากจะยุ่งกับมัน แล้วอยากรู้อยากยุ่งอะไร ที่มันเที่ยงๆ 

คือไต้กำไรมากครับ ได้ความรู้สึกนึกคิดไต้ปัญญา รู้ว่าเราเป็นอย่างไร นี่แต่ก่อนเราเป็นอย่างไร 
ความคิดเรามีอย่างไร ความคิดเรามีมากแค่ไหน ความสงสัยเรามีแค่ไหน ความทุกข์มันมีแค่ไหน เราจะทำ 
อย่างไรให้มันหายทุกข์ ก็เกิดความรู้สึกที่จะดับมัน ลับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ ความรู้สึกที่ไม , อยากให้มัน 
เป็นอยู่ในใจ ความรู้สึกตัวมันขับไล่ทุกข์ก็ออกไปเองครับ 

มานี่ก็ไต้ความอดทน ความศรัทธา ความเพียร ความมีสติ ในการช่วยดัดความคิด แล้วก็ความ 
อดทน อดทนไปก็ได้อะไรหลายอย่าง 

ถ้าเป็นเด็กนี่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่ามันไม , รู้หรอก แก่ๆ ไปค่อยปฏิบัติใช่ไหมครับ แล้วล้าหากเรา 
ไม่ปฏิบัติตอนนี้แล้ว ล้าเกิดตอนแก่เราไม , รู้หล่ะ เราจะทำอย่างไร ช่วงเวลาเด็ก เราน่าจะ 1 ใช้เวลาที่มีอยู่ 1 ให้ดี 
ให้ปฏิบัติธรรม อย่างห้อยรู้ไปก็ไม'เห็นเป็นไรนี่ แต่ล้าเกิดแก่ไปแล้วเราจะยุ่งมากกว่านี้ กระวนกระวายเรา 
จะอยากได้สุข ไม่อยากเจอทุกข์ อยากดับทุกข์ ตอนเด็ก เอ้อ...ยังมีเวลาอีกเยอะ ทำไปทำให้มันได้มากที่สุด 
ที่จะทำไต้ ในตลอด ๗ วันนี่ครับ 

ก็ล้าเกิดเราเป็นเด็กอยู่พอโตขึ้นแล้วก็เราใช้อันนี้บอกผู้อื่นก็ไดัตามแต่คนศรัทธา ใครที่มีทุกข์เราก็ 
ไปบอกเขาก็ไต้ ล้าเกิดเรารู้จริงแล้ว เราบอกให้เขาปล่อยวางบ้าง เขาจะได้ไม , ทุกข์มาก ล้าเกิดแก่แล้วนี่ก็ 
โอ้ย! เดินไปไหนก็ไม่ค่อยได้ หลงๆ ลืมๆ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ไม , น่าทำได้นะครับ 

อยากบอกไว้ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับ เรื่องเครื่องรางของขลังม่ะ ช่วยให้เราระลึกถึง 
เท่านั้นแหละครับ เนี่ยของขลังมันเป็นสมมุติขึ้นมา สมมุติว่า มันขลัง สมมุติว่ามันดี ความจริงมันก็เหรียญ 
รูปเท่านั้น ไม่ไต้มีอะไร แกะๆ ดูแล้ว มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ไม , เห็นมีอะไรเลย มีเท่านั้นแหละ เอาไป 
ก็ไม , ได้นานเท่าไหร่หรอกมันก็ต้องหาย เราอย่าสมมุติค่าให้มัน มันไม่ได้อยู่กับเราตลอด แล้วมันไม่ไต้ ทำ ให้ 
เรา มี สติอะไร ดี ขึ้นนะครับ ของขลัง นี่ มัน ทำให้ เราประมาทมากกว่า แบบว่าพอเรามีของขลัง ใครทำอะไรเรา 
ไม , ได้หรอกของขลังนี่ อือ... แต่พอมาปฏิบัติธรรมจึงพอจะรู้ครับ ที่ทำให้มันอยู่กับเราตลอดเวลานี่คือ 
ความร้สึกตัว จิตใจนี่มันจะอย่หรือไม่อย่ก็ต้องพยายามทำให้มันอย่ เพราะอ้าเกิดเราได้ตัวนี่มานี่จะทำให้เรารั 



{ตัวนี้มันเป็นอะไร มันดีอย่างไง มันได้อะไร มันก็จะรู้ ก็จะไม่เกิดความสงสัยความทุกข์ก็ไม่มีในใจ ใจ 
มันว่าง 

คนเราถ้าขาดสติก็จะไม่มีเหตุผลด้วย ถ้าไม , มีสติ มันมีหลายอย่างเป็นปัจจัยของมัน โกรธนี่มัน 
ขาดสติ พอขาดสติเราก็จะโกรธ โกรธ เกลียดกันไปก็เท่านั้นแหละ เดี๋ยวก็ตายไม่รู้จะเกลียดกันไปทำไม 
ปฏิบัติธรรมถึงจะรู้ครับ ว่านี่มันไม่เที่ยง เราไม่ควรยึดอารมณ์ 

คนเราก็ไม่ใช่จะรู้ทุกอย่างครับ ต้องลองศึกษาดูถึงจะรู้ 

มาปฏิบัติธรรมนี่มันดีมากครับ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเล็กน้อยแต่เราก็ไต้รู้อะไรเยอะมาก ความรู้ที่มัน 
เกิดออกมาจากใจเราที่ไม , ได้คิดเอาเองนั้น มันจะซาบซึ้งจริงๆ เราจะไม่มีความทุกข์ จะ{ว่าทุกข์มันเป็น 
อย่าง ไร แล้ว เราก็จะไม่ทำ ให้ มัน เกิดทุกข์ เรื่องอย่างนี้ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเขาสอนเรื่องการฟิกใจให้ 
เกิดสติ ให้รู้ว่าความคิดของคนเรานี้เป็นทุกข์ แล้วมีปัญญารู้จักวิธีปล่อยวางนี้นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ 



สมมุต 


4 


ลิลลี่ หอมพิมลพร 


หมู่บ้านรินทร์ทอง รามคำแหง มีนบุรี กรุงเทพฯ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

กราบนมัสการ พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ 

หลังจากกลับมาจากปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้ก็กำลังตั้งใจทำปริญญาโทที่เอแบค แตกมีข้อสงสัย 
เกิดขึ้น ตามที่เรียนไปแล้ว ตามจดหมายฉบับแรก ที่จริงตอนอยู่กรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเท่าไร ตั้งใจ 
ว่าจะกลับมาเที่ยวเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆ แต่ไปแล้วก็ไม , สนุกเหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะ ปงเพลงที่เคยเพราะ 
เคยหลงใหลอย่างมาก มั่นใจว่าจะละกิเลสตัวนี้ ละไม , ได้แน่นอน ตอนนี้ไม่ซื้อแล้ว ปงแล้วก็งั้นๆ ว่าจะไป 
ซื้อเทปเพลงมาปง ดันไปซื้อเทปธรรมะมาปง ปงแล้วมันซาบซึ้งกว่า ขนาดสวดมนต์ทำวัตรยังเพราะ งง 
จริงๆ เจ้าค่ะ 

หนังสือธรรมะที่ซื้อไว้อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง เอากลับมาอ่านก็สนุก ทีนี้ตอนก่อนกลับ พระอาจารย์ใบ้ 
พิจารณาสมมุติ ก็พิจารณาต่อที่กรุงเทพฯ ที่จริงก็ไม , ได้ตั้งใจเท่าไหร่ ขี้เกียจก็ว่าได้ สารภาพ แต่ตอนนั่ง 
รถเมล์ทีไร มันจับความรู้สึกได้ชัดที่สุด มันแว๊บขึ้นมาเอง 

ก่อนกลับเคยเรียนถามพระอาจารย์เรื่องความตาย ที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้ตายหรอก ตอนนั้น 
ไม่เข้าใจ ตอนนี้มั่นใจว่า ความตายก็คือสมมุติ คนสมมุติใบ้การแตกสลายไปของร่างกายว่าตาย (ของธาตุ 
ตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะ) 

ทีนี้'สงสัยเรื่องภพชาตินะเจ้าค่ะ ตายแล้วไปไหน ตัวเรานี้เป็นใคร ว่าตัวเราไม่ใช่ธาตุตาม 
ธรรมชาติ คือเคยเข้าใจว่าตัวเราก็ศึอ แขนขา หน้าตา ทีนี้ถ้าไม่ใช่แล้วคืออะไรยิ่งคิด ยิ่งคิดไม , ออกเลย ไม , 
คิดว่าจะไปเรียนถามพระอาจารย์เอง 

ทีนี้พอปงเทปธรรมะต่อ (ของท่านพุทธทาส) มันว๊าบขึ้นมา อันนี้มั่นใจเลยว่า ผู้หญิง ผู้ชายก็เป็น 
สมมุติเหมือนกัน รู้สึกทึ่งในธรรมะมากขึ้นไปอีก เป็นความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพที่เขาเรียกร้องกันอยู่แต่ 
เข้าไม'ถึง 

ทีนี้ก็สมมุติตัวที่ ๓ ก็มั่นใจว่า ปฏิบัติแล้วได้เป็นพระนี้นพระนี้ก็สมมุติ ปงเทปธรรมะชุด “การ 
เข้าถึงหัวใจของศาสนา” กับ “การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา” ปงแล้วก็ปงไปอย่างงั้น ไม่ไต้เข้าใจอะไร 
ซาบซื้งเท่าไหร่ ปงเทปอัตตากับอนัตตา ก็ไม่รู้เรื่อง ทะลุหูซ้ายออกหูขวาไป ทีนี้ตอนอยู่บนรถเมล์อีกแล้ว 
พระอาจารย์ มันว๊าบขึ้นมาอีกแล้ว ที่นี้ตัวเรานี้ก็เป็นสมมุตินี่หว่า โอ๊ยพระอาจารย์มั่นใจพอได้สมมุติตัวนี้ 
ปลาบปลื้มมาก แต่อยู่ในใจคนเดียว นั่งอยู่บนรถเมล์พยายามเก็บอาการอย่างมาก นั่งเฉยๆ พิจารณาต่อ เอ๊ 
...ล้าตัวเราก็เป็นสมมุติแล้ว ตัวเราเป็นอะไรหว่า คิดคิดนะพระอาจารย์ แต่ถ้าตัวเราเป็นอะไรขึ้นมาอีก ก็ 
เป็นสมมุติตัวใหม่อีกนี่หว่า โอ๊ยโง , เหมือนหมาไล่กัดหางตัวเอง ที่แท้ไม่เป็นอะไรเลย 

พอได้สมมุติตัวนี้มันหลุดหมดเลยพระอาจารย์ ในเมื่อตัวเราเป็นสมมุติ ที่จริงไม , ได้เป็นอะไรเลย 
แล้วที่เราว่าเราชอบเรากลัวนี้มันอะไร ก็ตัวเรามันไม่มีแล้วนี่ ที่แท้เป็นสมมุติทางความคิดที่เราสร้างใบ้กับ 
ตัวเอง เพราะเราคิดว่าตัวเองเป็นตัวเป็นตน 

ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่ปฏิบัติที่วัดเล็บเงือก คือคิดว่าล้าแม่ตายหรือพระอาจารย์ตายคงรับไม , ได้ 
ทนไม , ไต้แน่ๆ แล้ว ปฏิบัติไปแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นสัจจธรรม ใครๆ ก็หนี 



ความตายไปไม , พ้น จะเสียใจไปทำไม จึงมองไปที่คนบนรถเมล์นะพระอาจารย์ ชีวิตคนอื่นก็เป็นสมมุติ 
เป็นละครเหมือนกัน อันนี้ก็เลยมั่นใจว่าโลกที่เราอยู่นี้ก็เป็นสมมุติ เป็นละครฉากใหญ่ เป็นมายา 

ทีนี้ก็'โลกนี้ยังเป็นสมมุติ โลกไหนๆ ก็ไม่แตกต่างกัน จะเป็นนรกหรือสวรรค์ก็คงเป็นสมมุติไม่ 
ต่างจากโลกนี้ มีจริงหรือเปล่าลิลลี่ไม่รู้ รู้แต่ว่ามันก็เป็นสมมุติ ถ้าทำดีได้ขึ้นสวรรค์ ทำชั่วก็ตกนรก ที่เคย 
สงสัยเรื่องภพชาติก็ตกไปเป็นสมมุติทั้งหมด 

ทีนี้พระอาจารย์ให้โจทย์ว่า พิจารณาให้สุดสายของสมมุติ ทีนี้ก็มั่นใจว่า ตัวเรานี้แหละเป็นที่สุด 
ของสมมุติ เพราะเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นสมมุติแล้วมันไม่ทุกข์ พอสรุปสมมุติได้ดังนี้ 

“สมมุติที่เป็นปัจจัยภายนอก เป็นสมมุติที่สังคมกำหนดขึ้น เช่น การเรียนหนังสือเป็นการเข้าหา 
สมมุติทางความคิดของคนอื่น วัฒนธรรม กฎหมาย เพศชาย เพศหญิง เป็นพระต้องทำอย่างงั้น เป็น 
ฆราวาสต้องทำอย่างงี้ ด้วยความเคารพนะเจ้าคะ ศีลที่พระถือกันอยู่ก็เป็นสมมุติ เป็นการสร้างสภาวะให้ 
ง่ายต่อการเข้าใจธรรมะ” 

ข้อสงสัยต่างๆ ก็กระจ่างขึ้น เช่นเคยสงสัยในเรื่องนิกายต่างๆ กับวิธีปฏิบัติ ก็มั่นใจเลยว่าเป็น 
สมมุติเช่นกัน ไม , ว่าจะเป็นอานาปานสติ หรือการยกมือสร้างจังหวะก็เช่นกัน เป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ 
เข้าใจสิ่งนี้ แล้วก็มั่นใจกับวิธีปฏิบัติแบบยกมือสร้างจังหวะด้วยว่าทำให้เข้าใจไต้เร็ว เข้าใจว่าที่พระอาจารย์ 
สอนให้อยู่กับปัจจุบันนั้น ลูกต้องดีที่สุด เพราะขนาดกว่าจะรู้ว่าโลกปัจจุบันเป็นสมมุติก็ยากแล้ว ล้าสอนว่า 
ทำบุญอันนี้ ชาติหน้าได้เป็นอันนั้น ที่ทุกข์ชาตินี้เพราะวิบากกรรมของชาติที่แล้ว ก็หลงสมมุติกันไปใหญ่ 
เลย 

ไอ้สมมุติภายในใจเรานี้ มันรู้ยากตัดยากจริงๆ หลงกลัวผีอยู่ตั้งนาน ที่จริงความกลัวนี้เราสร้าง 
สมมุติขึ้นมาเอง ตอนนี้ 1 ใม่ 1 ใช่จะหายกลัว ด 00^0 แต่เข้า 1 ใจมาก , ขึ้น 1 ในเมื่อตัวเองเป็นสมมุติ คือ สมมุติว่าเป็น 
คน ผีก็สมมุติว่าเป็นผี ขนาดศึกษาสมมุติยังลึกซึ้งน่าสนใจถึงเพียงนี้ อยากรู้ว่าสัจธรรมเป็นอย่างไรหนอ ที 
นี้เรื่องอดีตก็ตกไปไม , สงสัยแล้ว แต่อนาคตก็ไม'เห็นรู้เรื่องเลย เข้าใจว่ายังสงสัยอยู่หลายเรื่อง ว่าจะไปเรียน 
ถามพระอาจารย์เอง แต่มันก็งงๆ ว่า เอ๊..ล้าตัวเรามันไม่มีอะไรแล้ว ความไม่มีอะไรมันจะสงสัยไต้ยังไง? 

แต่กลับมาครั้งนี้คงอีกนานมาก กว่าจะได้ไปศึกษาธรรมะต่อนะเจ้าคะ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรง 
โปรดคนให้พ้นทุกข์ไปอีกนานๆ 

อีกประเด็นหนึ่งที่มั่นใจ พอรู้ว่าตัวเราเองเป็นสมมุติก็คือว่าที่จริง สุขกับทุกข์ก็เป็นของเดียวกัน 
ที่ว่ามีขาวก็ต้องมีดำ มีชายก็ต้องมีหญิง แม้แต่ที่เต๋าสอนว่า มีหยิน หยาง อ่อน แข็ง ศึอที่ว่า ทุกอย่างมี 
ด้านหนึ่งก็มีอีกด้านหนึ่งวันนี้ มันก็ลูกในระดับหนึ่ง แตกยังเข้าไม , ถึง เพราะพอเข้าใจว่า ตัวเองเป็นสมมุตินี่ 
มันเหนือสุข เหนือทุกข์ ธรรมะอยู่เหนือหญิงชาย, แก่ เด็ก เพราะพอเราสมมุติให้สิ่งๆ หนึ่งเป็นความสุข 
ที่เหลือก็เป็นความทุกข์โดยอัตโนมัติ 

ทีนี้ถ้าเราหยุดสมมุติซะ มันก็สบาย ไม , สุข ไม่ทุกข์ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เลยไต้เข้าใจชีวิตซะใหม่ 
ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าของทุกสิ่งมีอีกอันที่ตรงกันข้ามเสมอ มีสวยก็ต้องมีขึ้เหร' มีจนก็มีรวย มีชื่นชมก็มี 
นินทา ที่แท้เป็นคัวเราที่หลงสมมุติไป แด'ธรรมะสอนให้เราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้มัน ก็สบาย 

ทีนี้ ลิลลี่มีเพื่อนเป็นคริสต์ ก็ฟิงเขาเล่าว่าเขาไต้สัมผัสกับพระเจ้าอย่างไร ฟิงแล้วคล้ายๆ กับที่เรา 
ไปวิปัสสนามาเลย แล้วกอรปกับที่อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นพระฝรั่ง เขาถามว่า เป็นตัวเราเองหรือเปล่า 
ที่สร้างพระเจ้าขึ้นมา ที่นี้มั่นใจเลยพระอาจารย์ว่า พระเจ้านี่เป็นสมมุติทางความคิดของคนเพื่อการสวดอ้อน 
วอน เข้าใจที่พระอาจารย์พูดว่า ศาสนาไหนก็ศึกษาการยกมือสร้างจังหวะไต้ 

พอแล้วนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวพระอาจารย์จะขึ้เกียจอ่านเพราะจดหมายยาวแล้ว 



กราบนมัสการด้วยความเคารพ 
ลูกศิษย์ ลิลลี่ หอมพิมลพร 



ทำเพื่อเงินแต่เผอิญได้ทำ 


เด็กชายอาทิตย์ วงศ์เครือศร 

กระผมมาจากโรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.๑ ความจริงก็ไม่ได้คิดตั้งใจ 
ที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด แต่เพราะเห็นว่าคุณแม่ชอบมาทำบุญที่วัดนี้ เลยถือโอกาสติดตามท่านมา 
แล้วก็ไดัมากราบนมัสการหลวงตา 

ท่านบอกว่าจะจ้างให้มาปฏิบัติธรรมวันละ ๕๐ บาท เอาไหม? ผมเลยคิดว่าเงิน ๓๕๐ บาท ไม่ใช่ 
ว่าจะหาได้ง่ายๆ มาปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะและเดินจงกรมไปมา แค่ ๗ วัน มันไม , ได้ยากเย็นอะไรเลย จึง 
ตกลงรับปากกับท่านทันที โดยจะมาในช่วงปิดเทอม ประมาณวันที่ ๑๓-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงที่ 
ทางคณะสงฆ์อำเภอ มีโครงการนำพระบวชใหม่ในเขตปกครองทั้งหมดเข้ารับการอบรมพอดี 

หลังรับปงการปฐมนิเทศตอนเย็นวันแรกผ่านไป ก็ไต้รู้ว่าการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะต้องทำ 

อย่างไรบ้าง มีข้อห้ามกฎระเบียบอย่างไร ก็มั่นใจว่าทำได้ ไม , หนักใจอะไร 

รั้ . 11 " 1 11 , นี้ลี้ 44108 , 

แต่พอลงมือทำได้สักพักเท่านันแหละ กเกิดอาการง่วงนอน ขีเกียจ เมือหน่าย หิวข้าว อยากกลับ 

บ้าน อะไรต่อมิอะไรสารพัด ไม่อยากจะทำต่อไป แต่เห็นทุกคนในกลุ่ม ตั้งใจปฏิบัติกันดีมาก ดูเหมือนว่า 

ในใจไม , เป็นเหมือนเรา เอ้..หรือว่าเขาทำไต้แล้ว คิดไปคิดมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะลองดูก่อน บางทีมัน 

อาจจะมีอะไรก็ได้ แตกยังหิวข้าวอยู่เพราะวันแรกไม , มีมื้อเที่ยง 

พอมาวันที่สองนี้ก็ดีหน่อยเพราะมีมื้อเที่ยง ผมตื่นตั้งแต่ดีสามแต่ขี้เกียจลุก ปล่อยให้คนอื่นเขา 

ออกไปศาลาทำวัตรกันหมด แล้วผมจึงลุกออกจากที่นอน ทำธุระส่วนตัวเสร็จก็มาทำวัตรสวดมนต์ ปง 

ธรรม และฉันข้าวต้มตอนหกโมงเช้า พร้อมกับชมวิดีโอประสบการณ์ของผู้เคยผ่านการปฏิบัติธรรมแนวนี้ 

ไปด้วย ฉันเสร็จก็ล้างชามเอง จากนั้นก็เข้าปฏิบัติตามกลุ่มกับพระพี่เลี้ยงทันที โดยไม , มีการพักผ่อนแต่อย่าง 

ใด 

เวลาที่พระเทศน์หรือที่มีวิทยากรจากข้างนอกมาเล่าประสบการณ์ ปงแล้วก็พอเข้าใจอยู่บ้างว่าทำ 
แล้วจะได้อะไร ทำอย่างไรมันจึงจะเป็น แต่พอลงมือปฏิบัติไม่รู้เป็นอย่างไร ขี้เกียจสุดๆ ง่วงก็ง่วงคิดถึง 
บ้านอยากกลับบ้าน เบื่อหน่ายการปฏิบัติเป็นที่สุด เดินจงกรมเอาหัวไปชนต้นไม้มันก็ยังไม , หาย จนต้องไป 
ล้างหน้าล้างตา ต้องวิ่ง ต้องกระโดด ต้องทำอะไรสารพัดจึงสามารถแก้ความง่วงได้ 

วันที่สามก็ปฏิบัติเหมือนเดิม ทำความเพียรด้วยการกำหนดรู้กับการสร้างชังหวะและเดินจงกรม 
สลับกันไปมา รู้สึกว่าวันนี้ตัวเองจับความรู้สึกตัวไต้ กำหนดรู้ไต้ต่อเนื่องประมาณชั่วโมงกว่าๆ ตอนนั้น 
สังเกตว่าจิตจะไม่คิดอะไร มีความเบาสบาย นึกถึงเรื่องต่างๆ ที่พระท่านเทศน์ มันกลับมีความเข้าใจ 
ย้อนหลัง ว่าที่ท่านพูดนั้นมันหมายถึงอะไร รู้สึกว่าเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังจะกระทำ เกิดอยากได้อยากเป็น 
ในสิ่งที่ท่านพูด ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า อ้อ... อันนี้เขาเรียกว่ารู้จำแต่มันยังไม , เห็นแจ้ง รูแจ้งเห็นจริง มันเป็น 
อย่างไรหนอ ตอนนั้นเกิดศรัทธาอยากปฏิบัติใบ้มันเห็น 

ก็เอาสติมากำหนดรู้การก้าวขาเดินจงกรมไปเรื่อยๆ ก็เกิดความศึดที่อยากไปชวนอาจารย์ที่สอน 
พระพุทธศาสนา ที่โรงเรียนมาปฏิบัติด้วยจังเลย ล้าท่านรู้แล้วคงจะเอาไปสอนนักเรียนได้ เป็นอยู่สักพักก็ 
ไม , ไต้คิดอะไรอีก จิตว่าง สามารถกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันได้ทั้งวันเลย 

พอวันที่สี่ ปฏิบัติได้ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง เกิดง่วงนอนขึ้นมาอีก คิดถึงบ้าน เกิดเบื่อการปฏิบัติ 
ขึ้นมาอีก ไม่รู้เป็นเพราะอะไร รู้แล้วก็แล้ได้ ตอนอยู่ในปฏิบัติก็กำหนดรู้ไต้ดีอยู่ แต่พอดีระฆังรวมกลุ่มมัน 



หายไปไหนไม่รู้ลืมหมด สังเกตดูว่าพอระฆังดัง ใจเรามันจะวี๋งออกไปเลย ก็เลยรู้ว่า อ้อ...มันเป็นอย่างนี้ 
นี่เอง ใจมันทิ้งกายไปเลย ทิ้งการปฏิบัติไว้ในทางจงกรมนั้นแหละ ไม , ได้จับความรู้สึกแต่อย่างใด 

ตอนเย็นหลังจากทำวัตรแล้วก็มีการพีงธรรม หลวงตาบอกว่า “ใครยังไม , เห็นก็ให้รบทำ ให้ตั้งใจ 
ปฏิบัติให้มันเห็นเถอะ เพราะเหลือเวลาอีกเพียงสองวัน เวลาที่เหลืออยู่นี้ทำให้มันเห็นซะ” 

วันที่ห้าหลังจากรับข้าวต้มแล้วก็รีบเข้าสู่ที่ปฏิบัติวันนี้ตั้งใจทำมาก แต่พอ ๔-๕ โมง ก็เกิดหิวข้าว 
ก็บอกใจตัวเองว่า มันยังไม , ถึงเวลาหิวขึ้นมาทำไม หิวไต้ก็หิวไปจะจับความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละ กำหนด 
สติรู้อยู่อย่างนั้น ดูๆ ไปก็สบายใจขึ้นมา แต่มันก็ย้งไม่เห็นแจ้งอะไรเลย ขณะนั้นล้ามันเกิดหิวเกิดอยาก 
ขึ้นมาเราจะรู้เลย อย่างเช่นร่างกายเรามันไม , ได้เป็นอะไร แต่ใจก็บอกให้ไปเข้าห้องนี้า ผมเลยรู้ว่าคงเป็นอัน 
นี้แหละที่เป็นกิเลส ใจอีกอันหนึ่งคือสติเรามันจะแย้งขึ้นมาว่า ในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะไร แล้วเราจะไปทำไม 
ห้องนั้า ผมไม , ไป ผมเลยเอาสติตามดูความคิดนี้ออกมาไต้อย่างไร ก็รู้ว่าเป็นเพราะผมเอานาฬิกามาดูเวลา 
ตามันเห็นว่ายังเหลือเวลาอีกมากกว่าจะได้พัก มันก็เลยอยากจะให้ผมไปห้องนี้าเป็นการฆ่าเวลา มันอยากให้ 
เวลาหมด มันขี้เกียจ อ้อ..มันเป็นอย่างนี้นี้เอง พอรู้เท่าทัน ใจมันก็ไม่คิดปรุงแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาอีก มันรู้ 
ของมันอยู่อย่างนั้น มันเฉยๆ สบายๆ โล่งๆ 

วันที่หกนี้ไม่ไต้คิดอะไร ง่วงก็ไม , ง่วง จิตปกติอยู่อย่างนั้น แต่มันก็ไม , เห็นมีอะไรแตกต่างจากวัน 
ก่อน ตอนบ่ายหลวงตามาสอบอารมณ์ ก็ไดักราบเรียนท่านไปว่า ตอนนี้สติรู้อยู่กับปัจจุบันชัดมากแตกยัง 
ไม , เกิดปัญญา ตอนบ่ายนี้มีแว้’บเข้ามาบ้าง หลวงตาบอกว่า “ดีแล้ว ให้กำหนดอยู่อย่างนั้นต่อไป แต่ให้เพิ่ม 
อีกอย่างหนึ่งคือให้แอบดูความคิดด้วย ดูว่ามันเกิดดับอย่างไร เวลาความคิดมันเกิด ผุดออกมาให้ขับหักคอ 
มันเลยนะ” ผมก็เลยมานั่งสร้างจังหวะ ใจมันก็นึกขึ้นมาว่า แอบดูความคิดตัวเองนี้ทำอย่างไรหนอ จับ 
ความคิดจับอย่างไร ของมันไม่มีตัวตนก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า ก็ในเมื่อมันไม่มีดัวตนแล้วก็ให้เราดูเฉยๆ สิ 
แล้วผมก็ไปหยิบเอาเล้าอีมานั่งสร้างจังหวะ กำหนดรู้ดูไป ดูตรงๆ ลงไปที่จิตมันก็ไม่คิด แอบดูบ้างจ้องดู 
บ้าง ความคิดมันก็ไม่ออกมาสักที เอ...เวลาเรานั่งลูมันจริงๆ มันกลับไม่มีอะไร ความคิดมันหายไปไหน 
ทีนี้ ลองตั้งใจคิดดูซิ ก็เห็นรูปหมาผุดขึ้นมาในความคิด เสร็จแล้วมันก็หยุดเฉยอยู่อย่างนั้นเป็นรูป 
เดียว ทำไมมันไม่ขยับ มันเหมือนเอารูปไปแปะไว้ข้างฝาอยู่อย่างนั้นแหละ 

พอห้าโมงเย็น ผมก็เตรียมตัวขึ้นมาอาบนั้า เจอหลวงตาท่านบอกว่า “ไม่ต้องไปจ้องดูความคิด ไม , 
ต้องหาเรื่องมาให้มันคิด ดูเฉพาะสิ่งที่มันเกิด ล้ามันไม่คิดก็ให้กำหนดรู้อยู่กับอาการกาย ให้รู้สึกอย่างเดียว 
ทวนกระแสขึ้นไป ไม , อยากทำก็ให้ทำ” 

วันที่เจ็ดนี้จิตว่างเปล่าทั้งวัน ไม่ว่าจะนั่งสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม มันว่างของมันอยู่อย่างนั้น 
ผมมาปฏิบัติครั้งนี้ ๗ วัน อารมณ์ที่ไดัผมก็มีแค่นี้แหละครับ 

ผมพอใจมากกับการมาปฏิบัติรั้งนี้ นั่นใจเลยว่าเวลากลับไปอยู่บ้าน เราจะมีสติมากขึ้น เราจะ 
ปล่อยวางเป็น เราจะไม่คิดมาก สติจริงๆ เป็นอย่างไร เมื่อก่อนผมไม , รู้ ผมนึกว่าตัวเองมีสตึ ความจริงมัน 
คนละอย่างกัน คนที่ยังไม่ปฏิบัตินั้นเข้าใจว่าก็ต้องเหมือนกันกับผม คือคิดว่าทำไมจะไม , มีสติ การที่เรามา 
ฟิกนี้คือ จะให้มัน รู้สึกคัวตลอดเวลา ให้รู้ทัน อาการกาย แล้วก็ ให้ มาดู ทัน ความคิด ใจ เรา จะ ว่าง จะ ไม , เผลอ 
ปรุงแต่ง หยุดอารมณ์ตัวเองได้ มาฟิกครั้งนี้ไต้แค่สตินี้ผมก็พอใจแล้วครับ ใครมีอะไรจะถามไหมครับ 

ถึงตอนนี้จะเอาค่าจ้างอีกไหม 

“เรื่องค่าจ้างนั้นถ้าให้ผมก็เอา ล้าไม่ให้ผมก็ไม่เอา” 


ความรู้สึกที่เรียกว่าสติกับความคิดนั้นมันอันเดียวกันไหม 



“มันคนละเรื่องกันเลยครับ คือความรู้สึกนี้มันไม , ได้คิดอะไร มันรู้สึกได้ ระลึกได้เท่านั้น แต่ 
ความคิดมันคิดของมันแต่มันไม , ไต้รู้สึก” 


ที่ปฏิบัตินี้รู้สึกล้วนๆ เลยหรือเปล่า 

“มันก็มีความคิดแทรกขึ้นมาบ้าง แต่พอเราเอาจิตมาจ้องอยู่กับตัวรู้สึกนี้ความคิดก็จะหายไป” 


กี่วันจึงจะทำได้อย่างนี้ 

“วันแรกที่ปฏิบัติ ความรู้สึกมันก็มีอยู่ แต่ความคิด ความง่วงมันมาก แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็น 
ทุกข์ เรายังไปเล่นกับมันอยู่ เมื่อใดเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์ เราก็จะมีสติครับ” 


ก่อนปฏิบัติความคิดเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไร 

“ก็คิดตามใจไปเรื่อยๆ แล้วแต่มันจะพาไปไหน ไม่รู้อะไรเลยจริงๆ ครับ มันเหมือนกับคนตา 
บอดที่หลงอยู่ในป่า หาทางออกไม่ไต้ เราไม่เคยเห็นความคิดเราก็หาทางออกจากความคิดเราไม , ไต้หรอก 
ครับ แล้วมันก็ไม่รู้สึกอยากออกด้วย ที่หลวงตาเทศน์ว่าอวิชชาคือความมืดบอดนั้น ผมเข้าใจว่ามันคืออันนี้ 
แหละครับ” 


หลังปฏิบัติรู้อันนี้แล้วจะทำอย่างไร 

“คิดขึ้นมาก็ดูมันเลย หรือไม , ก็ทำความรู้สึกตัวสู้กับมันเลย” 


ทำไมต้องสู้กับมัน 

“เท่าที่ผมปังมาและที่ไดัรู้จากการปฏิบัติมา เห็นไต้เลยครับว่าความคิดมันเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ตั้งแต่ 
เราเผลอคิดแล้วล่ะครับ คิดมาก คิดปรุงแต่ง คิดอยากกลับบ้าน คิดอยากกินข้าว มันไม , ใช่ความคิดที่เป็น 
ปัจจุบัน คิดอะไรอยากอันนั้น อยากอะไรคิดอันนั้น มันเป็นทุกข์ตรงนี้ครับ” 

วิธีแล้ทุกข์ 

“ก็เอามาใส่ความรู้สึกตัว จิตเราก็จะว่างไม่มีอะไร มันจะอยู่กับความรู้สึกตัว แต่ถ้าสติเรา‘ฟิกมาดี 
รู้จริงว่ามันเป็นทุกข์มันไม่คิดหรอกครับ รู้จริงจะไม , หลงอยู่ในความคิด” 


วันหนึ่งๆ ไมไห้มีความคิดอย่างนั้นหรือ 

“คิดได้ แต่ต้อง 1 ให้มีสตึรู้ความคิด คิดแล้วหยุด คิดแล้วปล่อยวาง คือในความคิดนั้นเราจะต้องมี 
สติกำกับ ถ้าไม , ให้คิดเลยเราก็คงจะทำอะไรไม่เป็น” 

ฟังธรรมในแต่ละวันรู้สึกอย่างไรบ้าง 

“ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ แต่ตอนี้รู้ ผมปังเพื่อเอาความรู้ไปแก้อารมณ์ปฏิบัติในวันต่อไป ซึ่งปีะมีอยู่ 
ในเวลาที่ท่านเทศน์นั่นแหละ” 

คนแก่ความคิดคงสะสมมามาก คงยากที่จะทำได้ แต่ล้าเป็นเด็กอย่างเราคงจะง่ายกว่า 



“ผมว่ามันไม , เกี่ยวกันหรอกครับ เพราะว่ามันเป็นแนวทางเดียวกัน คือมาฟิกตัวรู้เท่านั้น คืออันนี้ 
มันเป็นเรื่องของจิตใจ ผมเองก็ยังไม่รู้อะไรมาก เพียงแค่รู้สึกตัวเท่านั้น ยังไม , เห็นแจ้งอันนั้นอันนี้ ผมยังไม , 
ถึงขั้นนั้น รู้ก็แต , ความว่าง ความคิด ความรู้สึกตัวเท่านั้น” 


ยังมีความกลัวผีอยู่บ้างไหม 

“ไม'กลัวแล้วครับ ฟิงพระท่านเทศน์ ผีก็สือกิเลส มันอยู่ในตัวเรานี่เอง ล้าจะกลัวผีใบ้กลัวตัวเอง 
ดีกว่า ความคิดเราปรุงแต่งขึ้นมาเอง คนที่กลัวผีคือคนที่จัดการกับความคิดตัวเองไม , ได้ 

กลับไปบ้านจะโต้เถียงลับพ่อแม่ไหม 

“คือมันมีความมั่นใจอยู่ลึกๆ ว่าหลังจากนี้แล้วผมจะเป็นคนรับฟิงเฉยๆ ได้ ท่านจะพูดถูกหรือผิด 
ก็รับไต้ แต่จะไม่โต้เถียง รู้แต่เฉพาะเราก็พอแล้ว” 


สรุปว่าการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือ 

“ตอนแรกมันไม , ได้คิดลูกอะไรหรอกครับ คือมันอยากได้เงิน” 


แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับ โครงการนี้ (โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นวกะภิกขุ’๔๕ รุ่นที่ ๑ ของ 
คณะสงฆ์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร) 

“กระผมเห็นว่าการชัดงานครั้งนั้ดีมากๆ เลยครับ เพราะพระที่บวชใหม่อยู่ตามบ้านนั้น ส่วนมาก 
ท่านจะไม'ค่อยได้ปฏิบัติ ท่านไม่รู้จักเรื่องของจิตใจตัวเอง ต้องใบ้โอกาสท่านมาฟิกครับ สมควรให้มีการชัด 
ทุกปี 

สุดท้ายนี้ ก็กราบนิมนต์พระสงฆ์ ตลอดถึงผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่าน ที่ยังไม่รู้ ก็ขอให้นำไป 
ทำต่อ แต่ที่รู้เห็นแล้ว ก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้แจ้งแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นเทอญ” 



๑๕ วันกับการมองด้านใน 


ผศ.ชาญชัย ลิมปียากร (สวทช.) 

ผมมาปฏิบัติธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาที่แล้ว มาพร้อมกับลูกชาย เดิมทีผมเองเป็นคนสนใจ 
เรื่องศึกษาธรรม แต่ก็ไม , ได้ไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหน เหตุเพราะไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีหรือพบครูบา 
อาจารย์ที่แท้จริง ที่จะให้อะไรเราไต้ ก็เลยอาศัยศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาจากพระสูตรห้าง จากคำสอนของ 
ครูบาอาจารย์หลายๆ ท่าน โดยจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติที่พูดถึงเรื่องของจิตโดยเฉพาะ 

หนังสือที่ผมเลือกอ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสอนของท่านอาจารย์ชา สุภทฺโท (พระโพธิญาณเถระ) 
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เลือกอ่านหนังสือของท่าน ก็เพราะทึ่งว่าทำไมจึงไต้มีพวกฝรั่งมาเป็นลูกศิษย์ลูกหา 
ท่านมากมาย และคงเพราะผมเองเป็นคนที่เรียนหนังสือและมีอาชีพทางต้านนี้ด้วย พวกฝรั่งส่วนใหญ่เขา 
ชอบศึกษาล้นคว้ากันมาก ก็เรียกได้ว่ามีนิสัยพื้นฐานคล้ายกัน ศึกษาแล้วก็น่าจะเข้าใจได้ง่าย 

ก็ไต้ติดตามคำเทศน์ของท่านอาจารย์ชาอยู่หลายปี มีหนังสือที่สะสมไว้เยอะมาก 

ต่อมาได้ไปเจอหนังสือแปลของท่านพุทธทาส คือคำสอนเว่ยหล่าง ซึ่งเป็นต้นตำรับคำสอนแบบ 
เซ็นของจีน อ่านแล้วรู้สึกถูกใจ เข้าใจว่าการเข้าใจธรรมะไม , จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้หนังสือ อ่านแล้วรู้สึกว่า 
ท่านเว่ยหล่างแสดงธรรมออกมาจากจิตจริงๆ คือท่านสามารถเข้าถึงจิตใจตนเองไต้ แม้เราเองจะไม , มี 
พื้นฐานทางจิตที่ดี แตกรู้สึกว่าอันนี้ใช่แล้ว 

ก็มีเพื่อนคนที่แนะนำ 1 ให้ผมมาที่นี่นั่นแหละ เขาเป็นคนใฝ่ธรรมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษา เคย 
บวชเป็นชีป้จจุบันเขาก็มาช่วยกิจกรรมที่วัดนี้บ่อยๆ เขาแนะนำคำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ผมก็ 
ได้ศึกษาจากหนังสือ โดยได้จากทางวัดสนามใน นนทบุรี ที่ไต้ทำการเผยแพร่ รวมทั้งลูกศิษย์ของท่านด้วย 
จากนั้นผมก็ไดัยึดแนว 1 ของหลวงพ่อเทียน เพราะคิดว่าน่าจะเป็นวีธีที่ตรง แตกไม'ได้ติดตามปฏิบัติกับครูบา 
อาจารย์แต่อย่างใด ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเองท่าไปเรื่อยๆ มีโอกาสก็สร้างจังหวะห้าง ก็รู้สึกเขินๆ อยู่ 
เหมือนกัน คนที่อยู่บ้านด้วยกันก็คงรู้สึกแปลกๆ ว่าทำไมเราต้องมีการสร้างจังหวะเคลื่อนไหวมือ แต่ผมเอง 
ก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่อง 

จนมาได้ข่าวว่าที่วัดนี้ปฏิบัติแนวสายของหลวงพ่อเทียน มีวัตรปฏิบัติที่เข้มข้น ก็รู้ , ข่าวจากญาติ 
ธรรมคนเดิมนั่นแหละครับ โดยส่วนตัวผมเองก็เป็นคนที่ทำอะไรจริงขังมีแบบแผน นิสัยนี้ถูก‘ฟิกมาตั้งแต่ 
สมัยที่เรียนหนังสือแล้ว ทำอะไรเป็นเวลา อันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่า จะอยู่ที่ไหนเข้มงวดอย่างไร ยอมรับได้ไม' 
มีปัญหา แต่บางคนก็อาจชอบอิสระ 

เขาแนะนำให้ผมมาพบท่านอาจารย์ ที่วัดโสมพนัส ความจริงผมเองก็ไม'ได้มาเพราะว่ามีทุกข์ 
อะไร คือทุกข์ทางกายนี้ผมมีวิธีจัดการไต้ ยอมรับได้ ปรับได้ ไม่สุงสิงกับมัน มันเกิดเรารู้แล้วก็ปล่อยไป 
สิ่งนี้ผมเองก็ฟิกมานาน ผมจัดการไต้โดยไม่ใช้วิธีเลี่ยงด้วย เจอกับมันแล้วทนไต้เข้าใจได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ได้ 
จากการ'ฟิกตนเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนมาก่อน ความมีระเบียบวินัยกรอบของการ‘ฟิกไม'ลือว่าเป็น 
อุปสรรคหรือปัญหาสำหรับผม 

เพราะผมได้รับปากกับเพื่อนคนที่แนะนำ ก็เลยไปคิดทบทวนว่าเราเองก็เป็นคนที่มีพื้นฐานศึกษา 
ธรรมมาห้างแล้ว ล้าหากได้มาศึกษาที่นี่อีก คิดว่ามันน่าจะช่วยแก้ปัญหาเราไต้สักอย่างหนึ่ง ก็ตั้งเป้าการ 
ปฏิบัติเอาไว้ว่าต้องไปให้ถึง เนื่องจากผมเองใช้ชีวิตอยู่กับโลก ก็สัมผัสอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่าง พิจารณา 
ถึงอายุเราก็มากถึงขนาดนี้แล้วย้งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรายังแก้ไม'ได้คือเรื่องของกามราคะ คือมันก็ไม'ถึงกับทุกข์ 
มากเท่าไหร่ แต่ผมก็ต้องการแก้ไข เห็นว่าไม'อยากให้มันเข้ามารบกวนความรู้สึกนึกคิดของเรา เพราะหาก 



เกิดแล้วมันสลัดยากจริงๆ ถึงจะเข้าใจธรรมมาบ้างแตกเป็นการเข้าใจในลักษณะที่เป็นสัญญา คือจำเอา 
ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพูด ทำความเข้าใจโดยหาตรรกะ 

เราผ่านการศึกษามา เราก็มีเหตุผลเป็นเครื่องมือ 1 ในการดำเนินชีวิต แต่เราก็ไม่สามารถอาศัยเหตุผล 
นั้นมากำจัดตัดลดในเรื่องเหล่านี้ได้ ก็เลยคิดว่าอันนี้ศึอสิ่งที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติธรรมของเรา ลองดูว่า 
การมา!]กที่นี่จะทำให้เข้าใจหรือทำให้เรื่องนี้ลดหายคลายจางจากจิตใจเราไต้อย่างไร อันนี้ล้าจะพูดไปแล้วก็ 
อาจจะเป็นการตั้งเป้าไว้ ที่ไว้สูงมากเกินไปก็ได้นะครับ คือสูงเยอะๆเลย 

เผอิญลูกชายของผมเขาเรียนจบมหาวิทยาลัย ก็ไดับอกเขาว่าเขาควรจะมาเรียนรู้ธรรมด้วย เพราะ 
ผมเชื่อว่ามนุษย์ปุถุชนเราทุกคนควรจะมีเพื่อประคองชีวิต โดยมองจากตัวผมเองที่ไดัศึกษาวิชาการทางโลก 
และใช้ชีวิตที่ผ่านการศึกษาธรรมมาบ้าง แม้ตอนนั้นจะยังไม , ได้ผ่านการปฏิบัติก็ตาม ซึ่งก็พอคุ้มครองตนเอง 
ได้ รู้จักเลี่ยง รู้จักสร้างเงื่อนไขต่างๆ ทำ 1 ให้เราสามารถอยู่ 1 ในกรอบที่ดี มีชีวิตที่ราบรื่นไม , ค่อยมีปัญหา 
เหมือนอย่างคนทั่วไป ความที่เป็นผู้มีระเบียบแบบแผน มีวินัย เข้าใจธรรมะจะช่วยไต้เยอะ 

การเรียนรู้ธรรมะน่าจะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ลูกชายจำเป็นต้องเรียนรู้ ก็เลยชวนเขามา ซึ่งเขาเองดู 
เหมือนจะไม่เต็มใจมา แต่คงเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นพ่อ เขาก็เลยยอมมา ลักษณะเหมือนบังคับอะไรทำนอง 
นั้น แต่เขาก็ได้อะไรกลับไป ทำให้ผมรู้สึกว่าวิธีนี้ไดัผลจริงๆ คือจากที่เขาไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวคับสิ่งนี้เลย 
แต่เขากลับบอกผมว่าเขาจะต้องหาทางกลับมาศึกษาที่นี่อีก โดยที่เขาจะมาเอง เห็นว่าจะเป็นปลาย 
พฤศจิกายนนี้ รีบๆ ทำโปรเจคล้าเคลียร์ไต้ในช่วงนี้นก็อาจจะมาเลย อีกทั้งไม , จำกัดเวลาอีกด้วย 

ผมเองก็ไม , ไต้คุยลึกซึ้งอะไรมาก ว่าการปฏิบัติผ่านมาแล้วไต้อะไรอย่างไร เผอิญผมมีหนังสือเล่ม 
หนึ่งที่ไต้จากการไปนมัสการลูกศิษย์สายของหลวงพ่อชา ก็เลยมอบให้เขา อีกสองสามวันต่อมาเขาบอกว่า 
อ่านจบแล้ว ผมเองก็ไม่คาดคิด เพราะเหตุที่เขาเป็นเด็กสมัยใหม่อ่านแต่การ์ตูนญี่ปุ่น คือเด็กเรียนเขาจะอ่าน 
พวกนี้ แต่เขากลับสนใจที่จะอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติที่พูดถึงเรื่องของจิตใจ แสดงว่าเขามีการรับรู้ 
พอสมควร 

สำหรับผมที่ไต้มาปฏิบัติในช่วงเจ็ดวันแรก สองสามวันก็สามารถปรับตัวเข้าคับทุกข์ที่เกิดทางกาย 
ได้ ความง่วงนอนธรรมดา มันเหมือนกับการมาเรียนหนังสือ ต่างแต่ที่นี่เราจะต้องเป็นครูของตัวเอง มี 
ท่านอาจารย์ที่คอยวางกรอบให้เท่านั้น ท่านชี้แนะให้อย่างเดียว ไม่ได้บอกว่าวันนี้จะเรียนรู้เรื่องธาตุสี่ ขันธ์ 
ห้า วิชาอะไร อย่างไร คือมันจะออกมาเอง เพียงจัดเงื่อนไขให้เรามีสติรู้อยู่กับตัวเองให้ได้ แล้วมันจะเรียก 
หลักสูตรของมันมาเอง 

เพราะฉะนั้นบทเรียนต่างๆ ที่เป็นนิสัยของเรา มันจะไหลออกมาให้เราได้ศึกษาตั้งแต่ส่วนหยาบๆ 
ทางกาย เช่นความชอบสะดวกสบาย ซึ่งทางโลกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เขาจะแสวงหาอย่างไรก็ไดัไม , ผิด 
กฎหมาย แต่การมาปฏิบัติที่นี่จะไม , มีให้ ก็จะมีแต่ทุกข์ที่ท่านเรียกนิวรณ์นั่นแหละ ผมเองก็รู้สึกว่าเป็นเรื่อง 
ธรรมดาที่มันต้องมี เครื่องมือศึกษาก็มีอย่างเดียวที่หลวงพ่อเทียนให้ไว้ คือความรู้สึกตัว แกรู้อยู่กับการ 
สร้างจังหวะหรือเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นแหละ ง่วงก็เดิน เมื่อยก็ทั่ง อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเครื่องมือ 1 ในการ 
เรียนรู้ 

เมื่อถูกกำกับให้อยู่ในกรอบที่ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ ก็ต้องมีการเรียนรู้ ต้องเรียนให้ผ่าน เราไม , ต้อง 
ไปปฏิเสธมัน ไม่ต้องไปปรุงแต่งเปรียบเทียบกับความสุขความสบายที่ตนเองเคยไต้รับเช่นเมื่อครั้งที่ตนเอง 
อยู่บ้าน เราเองจะต้องไม , เลี่ยง ท่านอาจารย์ให้อยู่ในกุฏิ ให้ปฏิบัติอยู่ในนั้น ใจเรามันก็อยากให้เราไปตรง 
โน้นตรงนี้ ไปเดินข้างนอก ไปริมนี้า สิ่งเหล่านี้เป็นกิเลส เราต้องรู้จักสังเกต 



ผมเองตั้งเป้าเอาไว้เลย ตลอดระยะเวลาของการมาปฏิบัติ ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง ใน ๑ วัน ๖ ชั่วโมง 
ให้กับการพักผ่อนนอนหลับ ที่เหลือ ๑๘ ชั่วโมง ทุกวินาทีจะพยายามอยู่กับการเรียนรู้ตัวเองให้ได้ จะทำ 
อะไรอย่างไร เราจะกำหนดรู้ให้หมด การดูนาฬิกาหรืออะไรก็ตาม คือมันจะสร้างเงื่อนไขให้เราหันเหออก 
จากการดูตัวเอง ผมจะเก็บให้หมด ไม , สนใจเรื่องเวลา ทำไปเรื่อยๆ ไม , สนใจเรื่องของระฆัง 

ช่วงเดือนเมษาอากาศมันจะร้อน ใจมันก็อยากออกจากกุฏิ จิตมันจะเรียกร้องว่าลองหาวิธีนั้นซิ 
หาริซีนี้ชิ สิ่งเหล่านี้เราจะต้องศึกษาให้หมด อะไรเป็นความคิด อะไรเป็นความอยากให้รู้ เราจะต้องเอาใจ 
มาใส่ตรงการเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบันให้ไต้ ลันนี้สำคัญ 

ผมใช้เวลาเหมือนกับคนอื่นๆ คือ ๓-๔ วันก็ผ่านนิวรณ์ไต้ มา‘ฟิกที่นี่ยังไม , รู้สึกว่าตนเองเป็นทุกข์ 
อะไรเลย รู้สึกเฉยๆ ความหนาวร้อนอะไรต่างๆ ผมก็ลือว่ามันธรรมดา เวลาที่ทำวัตรสวดมนต์ก็จะมีการ 
กล่าวถึงทุกข์อยู่มาก แต่ผมเองก็ย้งไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างไร คือชีวิตนี้ผมเองยังไม , ได้เป็นทุกข์มากมาย 
อะไรขนาดนั้นเลยนะ ไม , ใช่ว่าผมไม่มีทุกข์ แต่รู้สึกว่าเผชิญกับมันไต้ เข้าใจมันไต้ ไม , ได้มองว่ามันเป็น 
ปัญหาใหญ่ จึงยังมีความนึกคิดดีดอยู่ในใจว่าโอ้โฮแสดงว่าคนทั่วไปนี้เขาทุกข์กันเยอะจริงๆ สิ่งหนึ่งที่เรา 
ตรวจสอบตัวเองได้คือ ผมเป็นคนชอบทำอะไรแบบมีแผน จะวางกรอบของการเรียนรู้เอาไว้ แต่ปรากฏว่า 
มันไม่ได้ผล เพราะเรื่องจิตนี้เป็นเรื่องที่ตลกมาก มันจะไม่เป็นไปตามกรอบที่เราคิดไว้ เช่นเมื่อวานนี้ทำได้ 
ดีมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีปีติความยินดี วันต่อมาปรากฏว่ามันคนละเรื่องกันเลยครับ เมื่อวานไต้ผลวันนี้มัน 
กลับไม , ไต้ผล เมื่อวานนี้หายง่วงวันนี้กลับง่วงอีก อุบายเดิมกลับใช้ไม่ไต้ผล ที่จริงมันก็มีเหตุปัจจัย 1 ของมัน 
อย่างนั้น 


ผมเองจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะลองอย่างนี้ จะใช้สูตรนี้ปรากฏว่ามันก็ไม , ได้ผล สิ่งที่เราเคยใช้กับการ 
เรียนรู้หรือการทำงานทางโลก เอามาใช้ตรงนี้มันก็ไม่ได้ผลเท่าไร เรื่องของจิตนี้หากเราอยากเอาชนะมัน เรา 


ทำไม่ได้ แต่ถ้าจะยอมแพ้ มันก็ชนะเราทุกที คือถ้าเราจะเอาชนะมัน มันก็จะชนะเรา ยอมมันเราก็เป็นทุกข์ 


มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้น แต่สิ่งที่เราพอทำได้คือไม่ด้องไปแพ้และก็ด้องไม , เอาชนะ คืออะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ใป 


เรื่อยๆ นี้คือข้อสังเกต 

การสวดมนต์ปังธรรมก็เป็นการตรวจสอบความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง ท่านอาจารย์ก็จะสอนว่าไม่ 
ต้องไปจดจำอะไร ทั่งสร้างจังหวะปังไป ทำจิตให้อยู่กับตัวเอง สิ่งที่ผ่านมาก็จะผ่านไป แต่สังเกตว่าช่วง 
นั้นจะไต้อารมณ์คือหลายๆ เรื่องมันจะไม , ให้ผ่านล่ะ พอมาปับเข้าใจ ปังปับเข้าใจ ผิดกับช่วงวันที่หนึ่งที่ 
สอง ซึ่งก็สวดไปปังไปอย่างนั้นๆ แหละ แต่พอมาวันที่สามที่สี่สวดแล้วกินใจ ปังธรรมแล้วกินใจ แม้แต่ 
วัตรปฏิบัติต่างๆ ที่ท่านอาจารย์เตรียมไว้ให้ เป็นบทเรียนทั้งหมดมันจะกินใจ มันจะสอดคล้องกับอารมณ์ 
ปฏิบัติของเราในแต่ละวันที่ปฏิบัติได้ และที่กำลังศึกษาอยู่ มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อะไรที่ทำแล้วกินใจ 


นั้นเป็นเครื่องวัด แสดงว่าเรามีศรัทธาจริงๆ แล้ว เรามีสติต่อการรับรู้แล้ว ลันนี้ถูกผิดอย่างไร ให้อาจารย์ 
ชี้แนะอีกที แต่ลือเสียว่านี้คือประสบการณ์ของผม 

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเกิดความมั่นใจแบบฉับพลันเลยคือ วันหนึ่งประมาณวันที่ ๖ ของการมาปฏิบัติ 
ครั้งแรก ทำอะไรมันจะกินใจ มันพอใจที่จะรับรู้ ผมจะรับได้เยอะขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงจุดหนึ่งที่เราเดินมา 
ทั่งสร้างจังหวะที่กุฏิ พอเหนื่อยพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรม มันก็เกิดอาการฉุกคิดขึ้นมาใน 


ลักษณะทักท้วงเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถตามความเคยชินดังเช่นวันก่อนๆ เกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่า ทำไมเรา 
ต้องลุก ทำไมเราต้องเดิน ทำไมเราต้องนั่ง ก็ทำให้ได้เข้าใจว่า อ้อ...สิ่งเหล่านี้มันมาจากข้างใน มันออกมา 
จากความคิด แต่ในขณะที่เกิดการรู้นั้น มันค่อนข้างประหลาดหรือมหัศจรรย์อยู่ในจิตพอสมควร พอมันจับ 
จุดตรงนี้ได้ตูมเดียวเท่านั้นแหละครับ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นเองเลยโดยอัตโนมัติ ไม , ว่าจะขยับ 



อย่างไรจะรู้เลยหมด รู้ก่อนขยับด้วย แม้เวลาที่เราจะเกาขาสติมันจะรู้ด้วยว่าจิตมันคิดจะเกาแล้ว จะหันหลัง 
หันซ้าย มันเป็นความรู้สึกตัวที่มีการรับรู้เกิดขึ้นคล่องแคล่วว่องไวมาก สิ่งที่สัมผัสไต้ในตอนนั้นกล่าวได้ 
อย่างเดียวว่ามหัศจรรย์ ไม่คาดคิดเลยว่าสติมันจะมีความละเอียดถึงเพียงนี้ 

อาการนี้เป็นอยู่ ๒-๓ ชั่วโมง แล้วค่อยๆ จางลงเลือนหายไป จนเรารู้สึกติดกับมันว่า โอ้มันไป 
แล้วหรือ ก่อนมันไปมันก็ค่อยๆ รับรู้ที่ค่อนข้างช้าลง เหมือนหนังที่ฉายสโลโมชั่นอย่างนั้น แล้วก็กลับสู่ 
ภาวะปกติ แต่เรารู้สึกเสียดายมันก็เลยเกิดอาการเครียด ที่ประหลาดอีกอย่างก็คือ มันเกิดขึ้นพร้อมกับการ 
จากไปของความง่วงนอน ทำๆ ไปแล้วจู่ๆ มันก็หายไปภายในพริบตาเดียวนั้นเลย 

หลังจากนั้น ก็เกิดความรู้สึกว่าเราสามารถแยกแยะอะไรได้แล้วนะ เช่นความคิด อารมณ์ กายที่ 
รับคำสั่ง ความอัตโนมัติของกายเหมือนมันจะให้คำตอบกับเราว่าเรื่องนี้มันมีจริงอยู่ เป็นสิ่งที่เราต้องติดตาม 
ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ 

จากนั้น ท่านอาจารย์ได้เดินมา พอเจอหน้าผมท่านก็พูดว่า เอ...วันนี้อาจารย์ชาญชัยเป็นอะไร ผม 
ก็ตอบท่านไปว่าผมเครียดครับ คือเสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวัน ท่านก็บอกว่าเป็นธรรมดามีเกิด 
ขึ้นมาก็มีจากไป 

สิ่งที่เกิดขึ้นจะท่าให้ผมผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าสมองมันขยับจริงๆ นะครับ มัน 
จะปรับปรึบๆ อยู่ตรงนี้ ก็เลยคิดว่าเราเองมาปฏิบัติตอนอายุมากแล้วอย่างนี้ มันจะมีอะไรเพี้ยนหรือเปล่าวะ 
เริ่มมีความไม่แน่ใจในตัวเอง 

หลังจากนั้น ตกกลางคืนผมก็เข้านอนไปตื่นตอนดีหนึ่งก็ไปเข้าห้องนี้า ขากลับออกมาจะเดินเข้า 
กุฏิ เจองูเลื้อยผ่านมาพอดี เรายกขาก้าวกำลังจะเหยียบปรากฏว่ามันหยุดกลางอากาศ จิตมันบอกว่านี่ไงสั่ง 
ให้หยุด คือปกติจะตกใจมากแล้วก็จะหนี เพราะความตระหนกตกใจจะเป็นตัวที่เราไม , ได้ทันคิดพิจารณา 
อะไร แต่ตอนนั้นสติจะมาจับขาไว้ให้หยุดอะไรอย่างนี้ แล้วก็ปล่อยให้มันเลื้อยไป โดยไม , มีอาการตกใจ 
จิตจะนึ่งสบายๆ แบบธรรมชาติรู้เท่านั้น นึ่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ผมสังเกตได้ 

แต่พอกลับไปนอนอีกเท่านั้นแหละครับ ทีนี้ผมก็เหมือนกับคนม้าเลย คือก็เหมือนกับที่พระท่าน 
เทศน์ประสบการณ์ให้ฟิงนั้นแหละ มีภาพของอดีตผุดขึ้นมาเหมือนเปิดโทรทัศน์สามจอพร้อมกัน จะ 
ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวไหลอยู่อย่างนั้น ก็เลยหลับไม , ได้ เพราะรู้สึกว่าเหมือนผมจะเพี้ยนแน่นอนคือ 
ประสาทหรือวิปลาส เพราะไม่เคยเห็นว่ามันจะเป็นไปไดัที่คนเราจะคิดอะไรไต้หลายๆ อย่างพร้อมกันและ 
ในเวลาเดียวกัน คือผมเองก็เรียนมาอยู่บ้างว่า ปกติคนเราคิดอะไรที่เรานอนหลับตาจะมีภาพออกมาที่เป็น 
อดีตละเอียดมาก เห็นแม้กระทั่งใยแมงมุมสมัยเด็กๆ ที่มันหลุดออกมา บางภาพเราเข้าใจ แต่บางภาพเราไม , 
เข้าใจ บางภาพเราลืมไปแล้วจึงเหมือนกับว่าเราไม่เคยเจอ 

คือมันปรากฏออกมามากมายขนาดนั้น ผมคิดว่ามันไม่ปกติแล้ว สงสัยเราเสร็จแน่ เริ่มเกิดความ 
วิตกว่าเรากลับไปงวดนี้สงสัยว่าญาติพี่น้องคงต้องบอกว่าเพี้ยนแน่เลย 

เผอิญว่าก่อนมาปฏิบัติผมไดัคูหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังฝรั่งเรื่อง ธฒห&! ^1๗ เอ...กลับไปคราว 
นี้ผมคงเหมือนกับไอ้ แน่เลย คือได้เข้าโรงพยาบาลเพี่อบำบัดอาการทางจิตเนื่องจากสมองเราที่ 

ผิดปกติ แตกย้งมีสติรู้อยู่ วันนี้ผมก็เลยต้องลุกขึ้นมากราบระลึกถึงหลวงพ่อเทียน ก็พอปลงได้ว่าเล้าเป็น 
อย่างไรก็ช่างมัน พอสงบใจไดัก็หลับไป 

แต่พอลุกขึ้นมาอีกก็เครียดทั้งวัน เพราะเรื่องเหล่านี้มันจะติดอยู่ในใจ ปฏิบัติท่าความเพียรก็ไม , 
ค่อยได้มันเริ่มเก็บกด เหตุเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราไม , รู้ว่ามันคืออะไร เผอิญในช่วงเย็นท่านอาจารย์ก็ให้พระ 
รูปหนึ่งขึ้นแสดงธรรมท่านได้เล่าประสบการณ์คล้ายๆ อย่างนี้ ผมก็เลยไปคุยกับท่านอาจารย์ ท่านก็บอกว่า 
ธรรมดาไม , มีอะไร ปฏิบัติแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้แหละ พอเราเข้าใจแล้วมันก็ไม , มีอะไร มันก็ปกติ 



ก็พอดีหมดเวลาในช่วงนั้น คือครบ ๗ วันก็ต้องกลับ เรื่องกามราคะที่ตั้งใจไว้ว่ามันจะหลุด 
อย่างไร ก็เลยยังไม่ได้คำตอบ 

พอมาครั้งที่ ๒ ใจลึกๆ ก็เพื่อมาติดตามเรื่องนี้อีกครั้ง มันก็เหมือนเป็นกิเลสคือพอเห็นแล้วมันก็ 
อยากมาทำความเข้าใจให้รู้ให้เห็นอีก มันเป็นความสงสัยก็อยากทำให้หายสงสัย คือผมก็ไดัศึกษามา 
เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วกันไป เราไม่ต้องสงสัยหรือแสวงหาอะไรมันให้มาก เพราะ 
เท่ากับเป็นการสร้างทุกข์ขึ้นมาอีก 

ทำไปได้ประมาณ ๒-๓ วัน วันที่สามตอนบ่ายๆ เครื่องก็เริ่มติด คือได้อารมณ์ แต่ก่อนเครื่องจะ 
ติดนี้ ผมจะตั้งเป้าเอาไว้เลย คือจะทำอะไรจะต้องกำหนดให้รู้ก่อนทุกครั้ง เช่น จะกินข้าวมันอยากกินเราจะ 
ยังไม่กิน ตั้งวางเอาไว้ดูจนกระทั่งความอยากมันหายไป ผมจะกำหนดอย่างนี้หมดเลย จนท่านอาจารย์มา 
เจอแล้วบอกว่า สติมันยังไม่เข้มแข็งอย่าพึ่งไปเร่งรัดมัน ปล่อยมัน ถึงเวลาแล้วจะรู้เองเป็นเอง 

คือผมเองก็จะสร้างแบบแผนการเรียนรู้อย่างนี้ทุกวัน แต่เมื่อไต้ยินท่านอาจารย์ว่า ปล่อยให้เป็น 
ธรรมชาติถึงเวลาแล้วมันจะรู้เอง เป็นเอง ดังนั้นผมจึงตัดทิ้งทั้งหมด เก็บแผนทิ้งหลายเข้ากรุหมดเลย ผม 
เชื่ออย่างที่ท่านอาจารย์บอก สร้างจังหวะอย่างเดียว ทำไปเรื่อยๆ ความง่วง ความคิดก็ไม่มี คิดมาก็ตัดได้ 
ไว 

เรื่องของการสร้างจังหวะนี้ผมก็จะมีเทคนิคส่วนตัว คือจะพยายามทำให้มันเป็นจังหวะที่แน่นอน 
คือทำให้เป็นชังหวะที่มาตรฐาน ไม่ใช่เดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็ว การเดินจงกรมผมก็จะวางระยะเอาไว้ ๑๐ ก้าว เราจะ 
มีความรู้สึกตัวอยู่กับการก้าวขยับเท้านั้น มันจะชัดเจนทั้งเสียง ทิ้งอาการ แม้กระทั่งการที่เราหมุนตัวกลับก็ 
จะรับรู้ได้หมด สังเกตดูวิธีนี้เราทำแปีบเดียวจะได้อารมณ์ทันที หากมีอาการง่วง ก็จะเร่งจังหวะมือหรือทุบ 
ขา สิ่งนี้จะแก้ความฟ้งซ่านได้ด้วย สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

พูดถึงเรื่องนิวรณ์ หากความเพียรเราไม , ต่อเนื่อง เวลามาฟิกครั้งต่อๆ ไป เราก็ต้องเจอกับมันอีก 
เพราะจิตมันยังไม่เข้าที่ เพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกหนักใจ เพราะรู้เขารู้เราบ้างแล้ว ผมมาคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน 
ก็เหมือนกับคนอื่นที่เข้ามาฟิก สองสามวันนี้ต้องผ่านนิวรณ์ให้ได้ คือต้องผ่านด่านนี้ให้ไต้ก่อน อย่างเมื่อ 
วานนี้ง่วงมาก ขณะที่ยืน เดิน หรือนั่งปฏิบัติก็แทบจะเรียกว่าหลับ แต่พอทำไปได้ประมาณสักบ่าย ๓ โมง 
มันจะหายไปแบบประเภทปลิดทิ้งหายไปแบบเป็นปัจจุบันทันด่วน เหมือนกับว่าตื่นจากอะไรสักอย่าง 
เหมือนเราไม่เคยมีความง่วงมาก่อนเลยอย่างนั้นแหละ แม้แต่เวทนาความปวดเมื่อยทิ้งหลายก็หายไปด้วยกัน 
เรื่องเหล่านี้ต้อง 1 ใช้ความเพียรเข้าสั มีศรัทธา มีความมั่นใจ ปฏิบัติไปโดยไม , ได้สนใจอะไรทั้งสิ้น สนใจ 
เฉพาะมือกับขา เวลาไม , สน ก็จะได้อารมณ์เรื่อยๆ 

วันที่ ๔-๕ ก็ไดัอารมณ์ทิ้งวัน วันนี้มีอดีตปรากฏขึ้นมาในจิต มั่นใจเลยว่าเราไม , ไต้คิด หรือไปปรุง 
แต่งอะไรมัน คือก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์บอกว่าอะไรมันจะออกมาก็ให้ปล่อยมันนะ อย่าไปกดมันไว้ จะ 
เห็นภาพตอนเด็กๆ เหตุการณ์ตอนไปเรียนหนังสืออย่างไร มันจะค่อยๆ ผุดออกมาจากจิต ปรากฏอยู่ในจิต 
เหมือนเรากำลังดูหนังทั้งวัน เป็นภาวะที่เราไม , ได้มีความรู้สึกคับแค้นใจอะไร เราจะไม่ได้ทุกข์หรือมี 
อารมณ์ร่วมอะไรกับมันเลย เป็นผู้ดูอย่างเดียว ซึ่งเราเองก็ลืมไปหมดแล้ว เราไม่เคยไต้เก็บเอาเรื่องเหล่านี้มา 
คิด เพราะชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควร จึงไม , ไต้เก็บเอาความคิดเป็นอารมณ์ 

สิ่งนี้ปรากฏทิ้งวันจนกระทั่งเย็น ก็กลับกลายมาเป็นอารมณ์เศร้าของเด็กที่เราเคยประสบ พอมัน 
หลุดออกมาทีนี้ผมก็เลยร้องไห้ ก็พอดีท่านอาจารย์เดินมาพบ ท่านก็บอกว่า เออ...ไม่มีอะไร ท่านไม , ไต้ 
พูดคุยอะไรมาก ท่านบอกให้อยู่กับปัจจุบัน มีสติระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนี้ ให้ปรารภความเพียรต่อไป 
เรื่อยๆ 



ก็ประหลาดนะครับ ชันนี้มันเก็บอยู่ในสัญญาจริงๆ มันเป็นอารมณ์ยันหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อมูล เป็น 
อารมณ์ความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ มันหลุดออกมาเหมือนฟองอากาศที่ผุดออกมาจากนี้า มันปิดขึ้นมาอย่างนั้น 
แหละ คือตอนนั้นผมก็ได้เจริญสติตลอด แล้วก็ได้เข้าใจว่า เออ...ยันนี้แหละคือความทุกข์ เข้าใจในตอน 
นั้นเลยว่าโอ...นี่แหละคือความทุกข์จริงๆ ความทุกข์ที่อยู่ในรูปของอุปาทานในสัญญาขันธ์ ทุกข์ทางกายที่ 
เกิดจากการปวดเมื่อยนี้ก็ 1 ใช่อยู่ แต่สิ่งที่เก็บไว้ในสัญญาอารมณ์ มันเป็นอุปาทานขันธ์ มันเป็นทุกข์จริงๆ 

เราก็ยังสงสัยว่า ทำไมมันต้องเก็บเอาไว้เฉพาะความเศร้า ทำไมไม , เก็บเอาดีใจไว้ ก็ได้เข้าใจว่ามัน 
อยู่ที่การเสริมไป'ผ่งของอุปาทานเรานี้แหละครับ แต่ว่าการมาทำอย่างนี้ก็ทำให้มันหลุดออกมาได้ 

ก็เกิดการไต่สวนเองนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไร ก็ถึงไต้มาเข้าใจว่าไล้อารมณ์กามารมณ์นี้เป็น 
สาเหตุของวัฏฏสงสารจริงๆ คือชีวิตมันเคลื่อนไปสืบทอดกลับไปแล้วมันก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้ คนทุกคน 
จะเก็บเอาความทุกข์ไว้ตลอดล้าเผื่อไม'มีธรรมะ คือทุกๆ เวลาที่เราคิด มันอยู่ที่ว่าเราสร้างอุปาทานตัวนั้น 
เยอะไหม เรื่องใดที่มันกินใจ มันทุกข์ใจมาก อุปาทานมันก็จะแน่นหนามาก มันจะเก็บเอาไว้ในรูปของ 
อุปาทานคล้ายกับเมล็ดพืช เราอาจจะลืมแต่เราจะไม , รู้หรอกว่ามันอยู่อย่างไร อย่างคนแก่ที่เขาเศร้าโศกกับ 
อดีตแล้วก็ร้องไห้ หรือแม้ความภูมิใจในอดีตก็จะไม , ต่างกัน 

มันจะค่อยๆ หลุดออกมาจากตรงนั้น ออกมาทับถมจิตใจของเรา เพราะเราไม่รู้ วันนั้นเราก็จะตก 
นรกทั้งวัน แต่สิ่งที่ผมเข้าใจหลังปฏิบัติคือเราได้ทำสัญญานั้นเป็นโมฆะไปโดยปริยาย รู้ถึงสาเหตุที่มันเกิด 
ขึ้นมาได้นั้นเป็นเพราะอะไร และจะแก้ไขมันได้อย่างไร ยันนี้ปฏิบัติได้แล้วจะรู้ 

สิ่งที่ผมอยากฝากพระคุณเจ้าเอาไว้ในลำดับสุดท้ายนี้ก็คือว่า เมื่อเครื่องติด มันเริ่มนึ่ง หรือไต้ 
อารมณ์แล้วผมเองจะสังเกตเสียงของหัวใจเต้น กับประสาทหู แล้วเราจะไม่หลุดไปกับความคิด ขณะที่เรา 
เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับอาการของหัวใจเต้นได้ นั่นแสดงว่าจิตเรานึ่งแล้ว คือถ้าเราติดความคิดแล้ว ความ 
ละเอียดของการดู การรู้สิ่งเหล่านี้จะหายไป เราจะรู้ทันทีว่าเราติดความคิดไปแล้ว สติมันหลุด บางทีเรา 
อาจย้ายฐานของการกำหนดรู้ เช่น การสัมผัสทางตา ทางหูหรือทางลิ้น เมื่อเวลาง่วงผมก็จะเด็ดฟ้าทะลาย 
โจรมาพับๆ แล้วก็อมเอาไว้ สติเราก็จะมารู้อยู่ที่เวทนาทางลิ้นคือความขม 

เราจะสังเกตเห็นรอยต่อระหว่างความหลุดกับความหลง การเข้าไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งหรือไม่ 
สิ่งเหล่านี้เราควรจะสังเกตเป็นแบบแผนไว้บ้าง ล้ารู้จักสังเกตอารมณ์ยันนี้จะช่วยได้มาก 

เมื่อก่อนผมต้องสร้างฉันทะ ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมา เพราะยังมีความขี้เกียจไม , อยากทำ แต่ตอนนี้ 
มันเป็นไปเองโดยสติแล้ว สองสามเดือนหลังกลับไป พอว่างสติจะมาของมันเองเลย การรู้อยู่กับการเคลื่อน 
ใหวนี้เป็นความพอใจของมันเอง ผมมองว่ามันเป็นมหัศจรรย์ทางจิต มนุษย์เราหากได้วิชานี้ไป ก็คงจะช่วย 
พัฒนาชีวิตสติปัญญา ความเข้าใจของมนุษย์ทั้งต่อตัวเองและโลกมนุษย์ได้อาจเรียกว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวก็ว่า 

111 V 

เด 

และที่สำคัญคือผมก็ได้ในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้ คือเรื่องของกามราคะที่ว่าจะให้มันหมด มันก็หาย 
สงสัย คือหมดแบบที่เราเข้าใจมัน ที่ผ่านมามันเกิดเพราะเราไม่รู้ เรายังขาดความเข้มแข็งและเด็ดขาด คราว 
นี้แล้วหลังปฏิบัติกลับไป ผมก็ได้ตรวจสอบดูว่ามันถาวรไหม ปรากฏว่าเรามีสตึที่ว่องไวรวดเร็วขึ้นแตกยัง 
ประมาทไม , ได้ รู้เร็ว มันเข้ามามันเกิดขึ้นในส่วนของกายหรือในส่วนของจิตเราจะรู้เลย เราเห็นเราเข้าใจเรา 
เตะล่งมันออกไปเลย ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ จะว่าเป็นความมหัศจรรย์ก็ใช่ แต่มันเป็นอาการรู้ที่ปรากฏอยู่ 
ภายใน ไม่ได้เหนือความสามารถของมนุษย์แต่อย่างใด มันแปลกตรงที่อะไรมากระทบแล้วมันรู้เร็วปล่อย 
เร็ว 



ผมเองก็มีเรื่องที่จะกราบเรียนถวายพระคุณเจ้า ผู้เข้ารับการ‘ฟิกอบรมเพื่อพิจารณาเท่านี้แหละครับ 
ก็ขอให้ระยะเวลาที่เข้ามาศึกษาที่นี่ เป็นไปเพื่อการศึกษาตัวเอง แล้วเราก็จะได้พบกับสัจจธรรมเพื่อคุ้มครอง 
ชีวิตตัวเอง ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในโอกาสต่อไป 



วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่ง 

เมื่อเรามีเวลาว่างจะเดินจงกลมสลับกับการนั่งสร้างจังหวะก็ได้ การ‘ฟิกสติแบบนทีแรกต้องนั่ง 
อย่างนี้นั่งพับเพียบก็ได้ นั่งเหยียดขาก็ไต้ นั่งขัดสมาธิก็ไต้ นั่งเก้าอี้ก็ไต้ นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าก็ไต้ แต่ไม , ต้อง 
หลับตา ให้ลืมตาทำ 


ภาพสาธิตการเจริญสติแบบเคลื่อนใหว 
(นั่งสร้างจังหวะ) 





๒. พลิกมือขวาตะแคงขึ้น....ทำช้าๆ....ให้รู้สึก ๓. ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัว...ให้รู้สึก...มันหยุดก็ให้รู้สึก 











๘. เลือนมือขวาขนหน้าอก ให้รู้สึก 


๙. เลือนมือขวาออกมาตรงข้าง....ให้รู้สึก 




ด ๐. ลดมือ 1 ขวาลงที่ 1 ขา 1 ขวาคะแคงใว้....ให้รู้สึก 


๑๑. ควํ่ามือขวาลงที่ขาขวา....ให้รู้สึก 




๑๒. เลือนมือซ้ายขึนทีหน้าอก....ให้มีความรู้สึก ๑๓. เอามือซ้ายออกมาตรงข้าง...ให้มีความรู้สึก 




๑๔. ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้..ให้มีความรู้สึก ด๕. ควํ่ามือ 1 ซ้ายลงที่ 1 ขา 1 ซ้าย ให้รู้สึก 


ทำต่อไปเรื่อยๆ.ให้รู้สึก 


ปีสติกำหนดร้ ดกายเคลื่อนใหว ดใจนึกคิด 







ลักษณะนอกรีตพระพุทธศาสนา 


ธรรมเหล่าโดที่เรียนรู้และปฏิบัติแล้วไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า คือ 


๑. เป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ 
๒. เป็นไปเพื่อการประกอบทุกข์ 
๓. เป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลส 
๔. เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ 

๕. เป็นไปเพื่อความไม , สันโดษยินดีในของที่มีอยู' คือมีนี้แล้วอยากใต้นั่น 
๖. เป็นไปด้วยความคลุกคลีกับหมู่คณะ 
๗. เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน 
๘. เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก 













